KANUNI ZA MAISHA 
KUTOKA KWA 
MAKHALIFA WANNE 
WALIOONGOKA 


Othman Nuri TOPBASH 



H erkam 

PUBL1CATION8 










Istanbul /2017 


© Kimechapwa na Erkam 2017 / 1438 H 


KANUNI ZA MAISHA 
KUTOKA KWA 
MAKHALIFA WANNE 
WALIOONGOKA 

Othman Nuri Topbash 


Jina la Asili: 
Mwandishi: 
Msimamizi Mkuu: 

Mfasiri: 
Mhariri: 
Msanifu jalada: 
Kupangiliwa vizuri na: 

ISBN: 

Mchapaji: 

Anuani: 


Simu: 

Barua pepe: 
Tovuti: 
Language: 


Hulefa-i Ra§idin 
Othman Nuri Topbash 
Abdi Mohamed Adam 
Khalifa Hassan 
Ibrahimu Hamisi Kabuga 
Altinoluk Graphics 
Sarkhan Isgandarov 
Nijat Garibov 
978-9944-83-691-3 
Erkam Printhouse 

Ikitelli Organize Sanayi Bdlgesi 
Mah. Atatiirk Bulvari, Haseyad 
1. Kisim No: 60/3-C Ba§ak§ehir, 
Istanbul, Turkey 

(+90-212)671-0700 pbx 
(+90-212)671-0748 

info@islamicpublishing.net 
www.islamicpublishing.net 
Swahili / Kiswahili 





KANUNI ZA MAISHA 
KUTOKA KWA 
MAKHALIFA WANNE 
WALIOONGOKA 


Othman Nuri TOPBASH 






YALIYOMO 


Makhalifa Walioongoka.7 

Abu Bakr 4^. 11 

Umar 4®.25 

Uthman 4®. 41 

Ali 4^.57 

Kwa Jamii Na Viongozi.71 











MAKHALIFA WALIOONGOKA 


Zama muhimu na za kipekee kabisa katika historia ya mwan- 
adamu katika upande wa maadili, ubora, uadilifu, haki, uungwana 
(altruism) au ithaar zilikuwa zama za Uislamu. Zama hizi zaliitwa 
kuwa ni “zama za dhahabu” kwa kwa sababu Mtume Muhammad 
(M), ambaye Waislamu wanaujua ulimwengu wake wa ndani kama 
sababu ya asili ya kuumbwa kwa viumbe, alikuwa hai na akiishi ka- 
tika zama hizo. Nguvu na uwezo wa kiroho wa Mtume Muhammad 
(M) ulizipamba zama hizo alizoishi. Kwa hivyo basi, ikawa rahisi 
kwa idadi kubwa ya watu wa kawaida kuweza kuwa naye mara kwa 
mara na kuweza kumjua vyema. 

Watu katika zama hizo tukufu walitoka katika giza totoro la 
ujinga (jahiliyyah) na kushika njia ielekeayo kwenye ustaarabu wa 
wema. Kisha wakapanda kwenye vilele vya maarifa ya kumjua Mwe- 
nyezi Mungu Mtukufu. Kwa hivyo basi, watu wa jamii hii wakaitwa 
kuwa ni Maswahaba Watukufu wa MtukufuMtume (M)- Walikuwa 
waaminifu kwa Mtukufu Mtume {M) katika mambo yote. 

Kwa hiyo Maswahaba ni kizazi cha kipekee kabisa kilicho- 
shuhudia maneno na matendo ya Mtume Muhammad (^). Na 
waliweza kuonyesha matendo hayo kwa vizazi vilivyofuata baadaye. 




Kanuni Za Maisha Kutoka Kwa Makhalifa Wanne Walioongoka 


Miongoni mwa maswahaba hao wa Mtume (^) ni viongozi 
wanne waliofanikiwa kuiongoza jamii baada ya kuondoka kwake 
Mtume, na walijulikana kama Makhalifa wanne walioongoka. Wa- 
likuwa viongozi wa msitari wa mbele kuendeleza utambulisho wa 
Kiislam uliopambwa na tabia adhimu za Mtukfu Mtume Muham- 
mad (^). Maswahaba hawa walikuwa wakimpenda Mtume, kwa 
hiyo wakaziingiza nyoyoni mwao sifa za tabia na maadili ya Mtume 
Muhammad (M)- Kwa njia hii, mioyo yao ikawa mahali patakati- 
fu panapopatikana upendo wa Mwenyezi Mungu, na matendo na 
maneno yao yakawa mfano wa kuigwa kwa Waislamu wote. 

Mtume Muhammad (M) alisema kuhusu thamani ya zama 
takatifu za Makalifa walioongoka: 

“Kipindi cha ukhalifa wa kweli baada yangu ni miaka thelathi- 

• » 
ni. 

Kwa maneno haya, Mtukufu Mtume (M) aliashiria kuwa baada 
ya kipindi hicho maisha ya kisiasa ya Waislamu yatafifia na kukosa 
nguvu. 

Kabla ya ufifiaji haujaanza palitawaliwa na kipindi cha amani 
na utuluvu. Khalifa wa kwanza Abu Bakr ( 4 ®) alifanya jitihada kub- 
wa sana katika jambo hili la amani na utangamano. 








Abu Bakr * 

(Alitawala 632-634 miladiya) 



Abu Bakr (4fc) alimpenda Mtume kwa upendo wa 
hali ya juu, kiasi ya kwamba alijitolea katika maisha 
yake yote kwa ajili ya Mtume. Abu Bakr (4i>) siku zote 
alijikuta mbele ya Mtume (^). Kila anapokutana na 
Mtukufu Mtume (M) alikuwa akiondokewa na wasiwa- 
si wa matatizo yake. Kadiri alivyokutana naye ndivyo 
shauku ya kuwa pamoja naye ilivyoongezeka. 









Abu Bakr ( 

(Alitawala 632-634 miladiya) 


Abu Bakx (4&) alikuwa ni khalifa wa kwanza baada ya Mtume 
Muhammad (^). Alikuwa pamoja na Mtume kwa kuwa na mapen- 
zi makubwa na alikuwa mtiifu kwake. Kulikuwa na njia ya ndani 
kutoka katika moyo wa Mtume (M) kwenda kwa Abu Bakr 
Mtume kuhusu jambo hili: “Nimeyahamisha yale yote niliyo nayo 
moyoni mwangu kwenda katika moyo wa Abu Bakr (4®)”- 

Urafiki huu wa karibu mno ni matokeo ya kujitolea kwa Abu 
Bakr (4®) kwa ajili ya Mtume {M). Huwa tukitoa vitu ghali kwa ajili 
ya kile tunachokipenda, na kitu chenye thamani zaidi ambacho 
mtu anaweza kukitoa katika maisha haya yenye ukomo ni upendo 
kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. 

Sayyidna Abu Bakr (4®) alifanya kila liwezekanalo na kwa 
gharama yoyote ile kwa ajili ya upendo huu kwa sababu hiyo aka- 
wa swahiba wa Mtume kwa furaha ya hali ya juu kabisa, na kuwa 
karibu naye sana. Abu Bakr (4®) alipata bahati ya kusuhubiana na 
Mtukufu Mtume katika safari yake wakati alipohama kutoka Makka 
kwenda Madina. Katika safari hii Abu Bakr (^) alishuhudia matukio 
na maajabu mengu. Walipofukuzwa, walikimbilia katika pango la 




Kanuni Za Maisha Kutoka Kwa Makhalifa Wanne Walioongoka 


mlima Thawr kwa siku tatu. Abu Bakr (4®) alipewa siri na hekma 
nyingi kutoka katika moyo wa Mtume Muhammad (M) kwa ajili hiyo 
Abu Bakr naye aliweza kupata daraja ya kuwa karibu na Mwen- 
yezi Mungu. Sehemu hii ilikuwa ni darasa kubwa kwa Abu Bakr (4&) 
kwani alijifunza siri kutoka kwa Mwenyezi Mungu na kuukamilisha 
moyo wake kiasi kwamba alipewa jina kutoka katika Qur’an mtu wa 
pili katika watu wawili, kwa maana Mtume alikuwa wa kwanza na 
Abu Bakr (4®) wa pili wa tatu wao alikuwa Allah! Mtukufu Mtume 
(^) alimvuta Abu Bakr (4®) kuwa mbele ya Mwenyezi Mungu katika 
namna endelevu. Hiyo ni pale aliposoma aya ifuatayo, “Usihuzunike 
hakika AUah yupo pamoja na sisi.” (Tawbah 9: 40). 

Tukio hili tukufu la Mtume (M) na Abu Bakr (4®) kuwa pamo- 
ja katika pango la mlima Thawr linachukuliwa kuwa mwanzo wa 
kujielekeza kwa Mwenyezi Mungu na vile vile tukio la kwanza 
la nyoyo kuridhiwa na Mwenyezi Mungu. Katika mafundisho ya 
kiroho, pango la Mlima Thawr unaaminiwa kuwa mahali ambapo 
siri mbalimbali za kimungu zilisafiri kutoka katika moyo mmoja 
kwenda moyo mwingine katika historiya ya Uislamu; Abu Bakr 
(4®) ndiye aliyepata bahati ya kupata baraka hizi, kwa hiyo Abu 
Bakr (^) ndiye anayeaminika kuwa kiungo, baada ya Mtume (M), 
cha nyororo ya Zama za dhahabu itakayoendelea mpaka mwisho 
wa dunia. 

Malengo ya safari zote za Kimungu yanaweza tu kufikiwa ku- 
pitia upendo wa kumpenda Mwenyezi Mungu na Mtume wake. 
Sharti la mwanzo la upendo wa dhati ni mtu kupenda kila kinach- 
pendwa na mpenzi wake. fli tuzame katika upendo lazima kwenda 
sambamba na vipengele vyote vya mpendwa wetu. Na hivi ndivyo 
hasa Abu Bakr (4®) alivyokuwa na Mtukufu Mtume (^). 








Abu Bakr Alitawala 632-634 miladiya 


“AbuBakr ( ) anatokana nami 

na mimi ninatokana naye” 

Abu Bakr (4e) alimpenda Mtume kwa upendo wa hali ya juu, 
kiasi ya kwamba alijitolea katika maisha yake yote kwa ajili ya 
Mtume. Abu Bakr (^) siku zote alijikuta mbele ya Mtume (M)- Kila 
anapokutana na Mtukufu Mtume (M) alikuwa akiondokewa na wa- 
siwasi wa matatizo yake. Kadiri alivyokutana naye ndivyo shauku 
ya kuwa pamoja naye ilivyoongezeka. 

Siku moja Mtukufu Mtume (M) alisema: “Hakuna mtu anay- 
etoa sana mali zake kwa ajili yangu kumshinda Abu Bakr (4&)”- 

Abu Bakr (4^^) alijibu huku akitokwa na machozi “Ewe Mtume 
wa Allah! Je mimi na mali zangu sio kwa ajili yako peke yako?” 

Mtume (M) akamalizia kwa kusema maneno yenye baraka: 

“Abu Bakr (4&) anatokana na mimi na mimi ninatokana naye. 
Yeye ni ndugu yangu katika ulimwengu huu na akhera.” Kwa mane- 
no haya Mtume (M) alionyesha muungano wa kiroho na uhusiano 
uliopo katika mioyo yao. Kwa hiyo Abu Bakr (4&) alikuwa ni msiri 
mkubwa wa Mtume (M)- 


Msiri mkubwa wa Mtume 


Abu Bakr (4&) alikuwa ni kioo chenye kuwakisi moyo wa 
Mtume(^). Kwa hiyo alikuwa mfano mkubwa wa kujisalimisha 
moja kwa moja kwenye ulimwengu wa kiroho wa Mtukufu Mtume 
(M)- Kutokana na kusalimisha kwake huko, kila kitu kilichotoka 
kwa Mtume kilikuwa na umuhimu mkubwa sana kwake. Kwa sa- 
babu hiyo yeye ndiye alikuwa kimbilio na tegemeo la kwanza la 
maswahaba pindi wanapotaka kujua maana ya kweli ya maneno na 
matendo ya Mtukufu Mtume (M)- Abu Bakr (4&) aliweza kujua kwa 
undani zaidi maana ya ujumbe wa Mtume wa Allah. 








Kanuni Za Maisha Kutoka Kwa Makhalifa Wanne Walioongoka 


Aya ya Qur’an isemayo, “Leo nimekukamiliishieni Dini yenu, 
na nimekutimizieni neema yangu, na nimekupendeleeni UISL- 
AMU uwe ndiyo Dini yenu” (Maida 5:3) aya hii iliteremshwa waka- 
ti Mtume alipokuwa katika Hijah ya Mwisho. Kila mtu alikuwa na 
furaha ispokuwa Abu Bakr (4®) peke yake. Wote walijua kuwa aya 
hii inazungumzia kukamilika kwa Uislam. Abu Bakr (4®) peke yake 
ndiye aliyejua kuwa Mwenyezimungu alikuwa yu karibu kumchu- 
kuwa Mtume wake. 

Katika kipindi cha maradhi yake ya mwisho, Mtukufu Mtume 
{M) alishindwa kuongoza swala kwa sababu ya kushindwa kusi- 
mama, kwa hiyo akamchagua Abu Bakr (4®) kuongoza swala. Siku 
moja Mtukufu Mtume ('M) alipata nafuu na kuweza kwenda msiki- 
tini. Baada ya kuwapa ushauri baadhi ya maswahaba, akasema: 
“Allah alimpa miongoni mwa waja wake nafasi ya kuchagua kati 
ya kubaki katika ulimwengu au kuwa pamoja naye, na huyo mja 
akachagua kuwa na Mola wake.” 

Baada ya kusikia maneno haya Abu Bakr (4®) alijisikia huzuni 
na majonzi, akalia kwa uchungu. Kwa moyo wake wa busara na 
upendo, alijuwa kwamba hiyo ilikuwa khutba ya kuaga ya Mtu- 
kufu Mtume (M)- Kwa kuwa Abu Bakr (4®) ndiye aliyekuwa msiri 
mkubwa wa Mtume (^) aliweza kugundua kitu ambacho maswa- 
haba wenzake walishindwa kugundua. Akaanza kulia kwa uchungu 
mfano wa nai yenye kuomboleza: “Ewe Mtume! Wewe ni mtu wa 
kipenzi sana kwangu kuliko mama yangu na baba yangu! Tunawa- 
toa baba zetu na mama zetu, maisha yetu na mali zetu, na watoto 
wetu wawe fidia kwa ajili yako!” 

Hakuna hata mtu mmoja katika mkusanyiko ule aliyegundua 
kuwa Mtume alikuwa katika siku za karibu kuondoka ulimwengu- 
ni, vile vile hakuna aliyejua kwa nini Abu Bakr (4®) alilia. Maswa- 
haba waliulizana wao kwa wao, “Kwa nini mtu mzima kama huyu 





Abu Bakr Alitawala 632-634 miladiya 


alilia wakati Mtume alipozungumzia kuhusu mja aliyetaka kuwa na 
Mola wake?” Hawakugundua kuwa mja aliyemzungumzia Mtume 
kuwa alitakiwa kuchagua kubaki ulimwenguni au kuwa pamoja na 
Mola wake alikuwa ni yeye mwenyewe Mtume (^). Walishindwa 
kuhisi kama alivyohisi Ahu Bakr (4®)- 

Mtume aliendelea kuongea pamoja na maswahaba wote huku 
akimfariji Abu Bakr (4®), na aliwataka maswahaba kumkubali Abu 
Bakr (4®), alisema “Tumefanya mambo mema mengi sana kwa 
pamoja, lakini Abu Bakr (4®) alinifanyia mambo mengi mema na 
kwa ajili hiyo Allah atamlipa mema haya siku ya malipo. Ahu Bakr 
(4®) ni miongoni mwa wale walijitolea katika usuhuba na mali. 
Kama ningeambiwa nimchukue rafiki yangu wa karibu sana mbali 
na Allah basi nitamchukuwa Abu Bakr (4®). Lakini kitu kinachotu- 
unganisha kati yetu ni udugu wa Kiislam”. 

Baada ya hapo Mtume alizungumzia kuja kwa kifo chake, “Mi- 
lango yote inayoelekea kwenye msikiti wa Mtume ifungwe ispoku- 
wa mlango Abu Bakr (4®) peke yake, kwa maana ninaona ishara za 
utukufu kwenye mlango wake....” 

Kwa hiyo milango yote ilifungwa kipindi hiki cha huzuni, 
ispokuwa mlango wa Abu Bakr (4®) peke yake. Maneno haya ya 
Mtume yalimaanisha kuwa mlango wa kuwa karibu na mjumbe wa 
Allah hufunguliwa kwa uaminifu, kujitolea, urafiki na upendo wa 
moja kwa moja. 


Ngome madhubuti ya imani 

Imani madhubuti isiyoyumba ya Abu Bakr (4®) inaweza tu 
kuelezewa na ushuhuda alioutoa kwenye tukio la Mi’araj pindi 
tukio hili lilipoleta utata baada ya kutangazwa kwa mara ya kwan- 
za. Sayyidina Ali (4®), khalifa wane, alimuelezea Abu Bakr (4®) 
akisema: “Abu Bakr (4®) ni kama mlima usioyumbishwa na upepo.” 








Kanuni Za Maisha Kutoka Kwa Makhalifa Wanne Walioongoka 


Abu Balcr (4&) alikuwa ni miongoni mwa maswahaba matajiri 
sana, lakini alijitolea kwa dhati maisha na mali zake zote kwa ajili 
ya Mtume (M)- Alitoa vile vyote aliivyokuwa navyo mara kwa mara, 
na kuvitoa katika njia ya Mwenyezi Mungu Mtukufu pasina kusita 
wala kuwa na wasiwasi wa kukhofia umasikini. Siku moja Mtukufu 
Mtume (M) alimuuliza kuwa aliacha nini kwa mkewe na watoto 
wake, alijibu kwa kudhamiria ya wazi kabisa: “Nimewaachia Allah 
na Mtume wake.” 

Mtume hakuwaruhusu maswahaha hata mmoja isipokuwa 
Ahu Bakr (4&) peke yake kutoa mali zao zote, kwa kuhofia watu 
hawa wanaweza kushawishika na shetani kuwa tendo lao hili la 
kufanya hivyo litawapeleka kuwa masikini, na haadae wakaja ku- 
juta kwa kupoteza haraka za yale yote waliyotoa mwanzo, Abu Bakr 
(4») aliruhusiwa kufanya hivyo kwa kuwa alikuwa na mapenzi 
makubwa mno na ya dhati kwa Mtume (^) kiasi kwamha alikuwa 
kama jengo madhubuti la imani isiyoweza kuyumbishwa. 

Wakati mwingine, Ahu Bakr (4®) alikabiliana umaskini na 
ugumu kwa kutoa vile alivyokuwa navyo kwa ajili ya Allah. Lakini, 
ugumu huo ulimpa raha na furaha, badala ya uchungu, kwa sababu 
yeye alitosheka na kupata radhi za Mwenyezi Mungu na Mtume 
Wake. Abu Bakr (4&) aliishi katika utulivu wa moyo mpaka mwisho 
wa maisha yake. 

Kwa hiyo, Mtume wa Allah alisema kumhusu: “Yeyote anay- 
etaka kumuona mtu aliyeepushwa na moto basi amuangalie Abu 
Bakr (-^)”. 





Kielelezo cha unyenyekevu na staha 

Abu Bakr (46>) alitopea sana katika kushikamana na Mwe- 
nyezi Mungu na Mtume wake. Kwa hiyo alikuwa mfano ulio hai 





Abu Bakr Alitawala 632-634 miladiya 


wa tabia na maadili ya Mtume Muhammad (M)- Kama ilivyokuwa 
kwa Mtume (M), naye pia hakuziendekeza shida zake, hivyo akawa 
mfano mkubwa kwa kuigwa katika utoaji sadaka, wema, upendo, 
na huruma. Aliweza kuwapendelea na kuwatanguliza watu mbele 
ya mahitaji yake mwenyewe. Mara nyingi alikuwa akimuomha 
Mwenyezi Mungu kwa kusema: “Ee Mola wangu niepushe mimi na 
wengine na moto.” 

Maneno yote haya yalionyesha jinsi Abu Bakr (4&) alivyojishu- 
sha chini yeye mwenyewe na wala hakujikweza, na vile vile alikuwa 
na moyo wa upole na huruma. 

Alipofariki Mtume (M), Ahu Bakr (4&) alichaguliwa kuwa 
khalifa wa kwanza. Mara alipochaguliwa tu alipanda katika mim- 
hari na kuwaamhia Waislamu hila ya kujivuna kwa staha ya mfano: 
“Enyi watu, nimechaguliwa kuwa kiongozi wenu, sio kwamba mimi 
ni mbora kuliko nyinyi. Kama nitafanya jambo lolote zuri niungeni 
mkono, na kama nikikosea basi nisahihisheni...” 

Swahaba huyu mkubwa alikuwa ni mnyenyekevu sana kiasi ya 
kwamba katika khutuba yake ya kwanza kabisa baada ya kuteuliwa, 
alieleza kwamba alikuwa tayari kukosolewa na yeyote yule. Watu 
walipompa kiapo cha utii alisema: “Sikutamani kuwa khalifa hata 
siku moja, sikuuomha huu uongozi kutoka kwa Allah, wala kwa 
dhahiri wala kwa siri, kwa sababu nilijua kuwa uongozi ni maju- 
kumu mazito sana.” 


Abu Bakr (-#) alizidi kuwa mnyenyekevu, mwenye staha na 
asiye jivuna kipindi alipokuwa Khalifa kuliko hata alivyokuwa 
kabla hajawa khalifa. Kabla ya kuwa Khalifa, ilikuwa ni desturi 
yake kuwa pamoja na watoto yatima wa kike, aliwapa mahitaji yao 
na hata kuwakamulia maziwa ya kondoo. Baada ya kuwa khalifa, 
majirani zake walifikiri kwamba atakuwa na mambo mengi sana 
kiasi ambacho anaweza kuhadilisha mwenendo wake na kuwacha 








Kanuni Za Maisha Kutoka Kwa Makhalifa Wanne Walioongoka 


utaratibu wake wa mwanzo. Hapana! Haikuwa hivyo. Aliendelea 
na mwenendo wake uleule, aliwaangalia mayatima wa kike na ku- 
wakamulia maziwa ya kondoo. 

Hakuwa na tamaa ya utukufu na vyeo vya kidunia kabla na 
baada ya kuwa khalifa. Kama ilivyokuwa kwa Mtukufu Mtume (M), 
siku zote alifanya kazi kwa ajili ya kumridhisha Allah (SW) pasina 
ya kizuizi chochote cha Ulimwengu dhidi ya mahitaji yake ya mai- 
sha mazuri ya Akhera. Miongoni mwa matakwa yake kabla ya kifo 
chake yalikuwa kama alivyousia: “Uzeni ardhi yangu na rudisheni 
katika baytul mali fedha zote nilizopokea kama mshahara.” 


Mfano wa mizania na hali ya kiasi 

Maisha ya Abu Bakr (4@) yaligemea katika mizania iliyowe- 
kwa na Mwenyezi Mungu. Siku zote alionyesha staha, kutokuwa na 
majivuno na unyenyekevu, lakini hakuonyesha alama ya udhalili 
na unyonge. Alikuwa makini, lakini sio mkali. Alikuwa ni mwenye 
kusamehe, mvumilivu, na pia alikuwa mkakamavu na shujaa pale 
alipohitajika kuwa hivyo. 

Pamoja na sifa zote hizo, hakuwa mvumilivu kwa yule atakae- 
kwenda kinyume na muongozo na mafundisho ya Mtume (^). 
Alikuwa imara katika kuutetea Uislamu. Siku zote hakutetereka au 
kulegea katika mafundisho ya Uislamu. Aliweza kupambana na ma- 
vuguvugu pinzani yaliyotokea baada ya kifo cha Mtume, pale baahi 
ya makabila yalipotaka kujitenga na kukataa kulipa zaka ambayo 
ni haki ya masikini. Abu Bakr (^fe) alisema: “Nitapigana na yeyote 
yule atakaekataa kulipa zaka.” Hivyo akaweza kufunga milango ya 
hata na Sayyidina Umar (4fc) ambaye alijulikana kama mfano bora 
wa utoaji haki na mwenye tabia ya uwazi. 





Abu Bakr Alitawala 632-634 miladiya 


Abu Bakr (4®), ambaye anaheshimika sana, aliishi maisha yake 
yote kwa uaminifu katika Uislamu na kuweka mazingira ya watu ku- 
fanya kama yeye. Wakati huohuo alikuwa hazina ya hikma safi za 
kiroho. Kwa hali hiyo, wosia na maelekezo yake ni msingi na kanuni 
ghali zinazoweza kutuongoza kuelekea kwenye ufalme wa Allah. 


Maneno ya hekima kutoka kwa Abu Bakr (4s) 

“Hakuna nasaba maalumu inayomuunganisha Mwenyezi Mun- 
gu na Viumbe Wake. Mtu anaweza kuwa karibu na Mwenyezi Mun- 
gu kwa kujisalimisha yeye mwenyewe kwa Mola wake na kufuata 
maamrisho Yake.” 

“Mwenyezimungu hampendi mja ambaye maneno yake yapo 
tofauti na matendo yake.” 

“Mtu anapokuwa muongeaji sana na ndivyo anavyokuwa msa- 
haulifu sana.” 

“Fikiria mara mbili kile unachotaka kuzungumza, wakati gani 
unaongumza na yule unayetaka kuzungumza naye.” 

“Uwe mtumwa wa mtu mwenye busara na anayemjua Allah (sw).” 

“Weka maelezo yako wazi kwa yule unayetaka akuongoze, la 
sivyo utajidanganya mwenyewe.” 

“Kama unataka watu wakufanyie mema, basi wewe mwenyewe 
kwanza uwe mwema.” 


“Watu wanne ni waja wema wa Allah: yule mwenye kuwafura- 
hia wenye kutubu; yule mwenye kuwaombea msamaha waliofanya 
madhambi; yule anayewaombea mema waumini wanapokuwa mba- 
li naye; yule mwenye kuwasaidia na kuwahudumia watu wenye hali 
za chini.” 








Kanuni Za Maisha Kutoka Kwa Makhalifa Wanne Walioongoka 


“Mtu mnyonge kwangu atakuwa ni mwenye nguvu mpaka ap- 
ate haki yake, na mwenye nguvu kwangu atakuwa mnyonge mpaka 
arudishe haki za watu.” 

“Uovu utakuja kipindi ambacho imani itabaki msikitini, mali 
zitakapokuwa kwa mabahili, silaha zitakapokuwa kwa waoga, na 
madaraka yatakapokuwa kwa wajinga.” 

“Watu wenye busara humuogopa Allah, na watu wasiokuwa na 
busara ni madhalimu waonevu.” 

“Katika Quran, Allah amezitaja kwa pamoja thawabu na ad- 
habu, ili watu wamuabudu Allah, na kukhofu matokeo na malipo ya 
matendo yao.” 

“Kamafursaya kufanya wema inakukimbia, jaribu kuikamata. 
Utakapoipata jaribu kuipa (fursa hiyo) kitu kilicho bora zaidi.” 

“Kuwafanyia watu wema, kunamuepusha mja na mabalaa 
pamoja na majanga.” 

“Ukimbie umaarufu ili utu ukufuate. Jiandae na kifo ili upate 
uhai.” 

“ Siku zote katika kufanya madhambi kuna mambo mengi ma- 
baya.” 

“Uvumilivu haufungamani na uharibifu, wasiwasi na kukata 
tamaa havifungamani nafaida.” 

“MuombeAllah maishaya amani, hakuna mtuyoyote atakaepe- 
wa kitu maridadi kama maisha ya amani baada ya kutimiza wajibu 
wake”. 

“Kwangu mimi kuwa katika amani hali ya kuwa ni mwenye 
kushukuru, ni bora zaidi kuliko kuwa katika mitihani migumu hali 
ya kuwa unaistahmilia mitihani hiyo.” 





Abu Bakr Alitawala 632-634 miladiya 


“Ulimwengu ni soko la waumini, usiku na mchana ndio mtaji 
wao, matendo mazuri ndio bidhaa zao, Pepo ndiofaida yao na Moto 
ndio hasara yao. 

“Kumkumbuka Mtume na kumsifu, kunafuta dhambi haraka, 
kuliko maji yanavyozima moto; kumtakia rehma na amani Mtume 
kwa moyo safi na wenye ikhlas ni bora kumuacha huru mtumwa; 
kumpenda Mtume, ni bora kuliko kuishi katika kujinyima starehe au 
kupigana katika njia ya Mwenyezi Mungu." 

“Marafiki wa Allah (SW,) wamegawanyika katika makundi 
matatu, kila kundi linajulikana kwa alama tatu. Kundi la kwanza 
wanamuogopa Allah, na hawajivuni, siku zote wana lengo la kuon- 
geza wema na utoaji wa sadaka; siku zote wanaona kuwa dhambi 
zao ndogo kuwa ni dhambi kubwa kwa sababu wanaona kuwa she- 
ria ya Mwenyezi Mungu ni sheria tukufu. Marafiki wa kundi la pili 
ni wale wanaotarajia malipo kutoka kwa Allah, wanaonyesha tha- 
mani na uzuri wa matendo yao, wanatumia walivyojaaliwa katika 
njia ya Allah( SW) na wala hawamdharau mtu yoyote yule. Marafi- 
ki wa kundi la tatu ni wenye busara na wanamuabudu Allah(SW) 
kwa upendo na upole, wanatoa vile wanavyovipenda kwa ajili ya 
Allah, wanategemea kupata radhi za Allah kwa matendo yao, na 
wala hawamdharau mtu kwa ujinga wake, na wanatekeleza yale 
walioamrishwa na Allah(SW) na kuacha yale yaliyoharamishwa na 
Allah(SW) hata kama nafsi zao zitachukia.” 

Abu Bakr (4®) alikuwa mtukufu na Mwislamu wa mfano am- 
baye alikuwa na alama zote tatu za makundi haya. Tunamuomba 
Allah atujaalie sisi tufaidike na busara zake na kufuata tabia zake 
za kiuchamungu zilizotukuka. Tunamuomba Allah atuweke sam- 
bamba na tuwe marafiki wa makhalifa walioongoka, maswahaba 
wa Mtume, marafiki wa Allah, na wale wote wanaopita katika njia 
ya Mwenyezi Mungu. 





Kanuni Za Maisha Kutoka Kwa Makhalifa Wanne Walioongoka 


Hebu tumalize kwa kuungana na dua ya Abu Bakr (46>). 

“Ewe Mola wangu ifanye sehemu yangu ya mwisho ya maisha 
kuwa ni sehemu bora katika maisha yangu, na matendo yangu ya 
mwisho katika maisha yangu, kuwa matendo bora, na siku yangu 
ya mwisho katika maisha yangu, kuwa ni miongoni mwa siku zangu 
zilizo bora ni siku ambayo nitakayo kuja kwako’’ 

Amin... 








Umar* 

(Alitawala 634-644 Miladiya) 



Kabla ya kuingia katika Uislamu, alikuwa ni mfano 
dhahiri wa mtu aliyeishi katika zama za ujinga (ujahili- 
ya), akiwa na tabia ya ukatili na ukali. Baada ya kupata 
baraka ya imani (ya Uislamu) akawa ni mtu muungwa- 
na, na mwenye kufuata sheria kwa tanabahi. Tabia yake 
mbaya na ya kikatili ilibadilika na kuwa ya huruma na 
ya upole. 









Umar (4i>) 

(Alitawala 634-644 Miladiya) 


Sayyidina Umar (4^) alikuwa Muislamu wa mfano katika kue- 
ndesha shughuli zake zote, na aliendesha maisha yake kwa kuifuata 
njia tukufu ya Mtume wa Mwenyezi Mungu. 

Kabla ya kuingia katika Uislamu, alikuwa ni mfano dhahiri wa 
mtu aliyeishi katika zama za ujinga (ujahiliya), alikuwa na tabia ya 
ukatili na ukali. Baada ya kupata baraka ya imani (ya Uislamu) aka- 
wa ni mtu mwenye ithaar (uungwana), nidhamu, na kufuata sheria 
kwa hadhari na tanabahi kubwa. Tabia yake mbaya ya kikatili ilib- 
adilika na kuwa ya huruma na pole. 

Akiwa kama kiongozi, alikuwa mtu mwenye kuwajibika sana 
ambaye daima aliimarisha amani katika jamii ya Waislamu. Siku 
zote alikuwa akisema, “Mimi nahofia kuja kuulizwa na Mwenyezi 
Mungu iwapo kondoo atapotea katika mto Furati”. Wakati wa usiku 
alikuwa na mazoea ya kuzunguka kwenye nyumba za mji wa Madi- 
na akiwa amebeba chakula mabegani mwake kwa ajili ya kuwasaid- 
ia watoto yatima na masikini. Alikuwa haridhiki moyoni mpaka 
azifariji nyoyo za watu, kufuta machozi yao na kuwafanya wenye 
huzuni watabasamu. Alikuwa anaijua kazi aliyokuwa amekabid- 
hiwa ambayo aliifanya kwa bidii, usiku na mchana, ili kutekeleza 







Kanuni Za Maisha Kutoka Kwa Makhalifa Wanne Walioongoka 


wajibu wake. Kamwe hakuwa na raha. Lakini daima alikuwa akim- 
fuata Mtukufu Mtume (M) na anajulikana kama Khalifa muadilifu 
na mwenye kusifiwa, kwa maana muda wote alikuwa akihofu ku- 
totekeleza wajibu wake. 

Hakufa kwa kifo cha kawaida, bali aliuawa kwa kupigwa na 
upanga na mtu mmoja, na kutokana na majeraha hayo alikata ro- 
ho. Alipokuwa anakaribia kukata roho, watu wakamuomba ateua 
mrithi katika Ukhalifa. Akasema, "Je, mimi bado nina jukumu la 
kubeba ukhalifa kwa ajili yenu hata baada ya kifo changu? Sitara- 
jii malipo yoyote kwa mimi kuwa Khalifa wenu. Matumaini yangu 
kwamba yale mazuri niliyoyafanya yawe ni marekebisbo ya pale 
ambapo sikufanya vizuri. Sitaki lolote katika hayo kulishinda lin- 
gine kwa uzito. Nitafurahi iwapo sitaulizwa juu ya hayo Siku ya Ki- 
yama!” 

Pindi watu walipopendekeza amteue mwanae Abdallah kuwa 
Khalifa baada yake, alisema, “Mtu mmoja aliyeathirika kutoka ka- 
tika familia moja anatosha!” 

Lengo la msingi la Swahaba huyu mtukufu lilikuwa ni ku- 
hakikisha ustawi wa jamii ya Waislamu unakuwa mzuri wakati 
wote. Aliacha matatizo yake binafsi na kushughulikia matatizo ya 
jamii. Daima alifuata mfano uliowekwa na Mtukufu Mtume (M)- 
Kamwe hakusahau jinsi Mtume alivyoteseka na kupambana kati- 
ka kufanikisha njia na dini ya Mwenyezi Mungu, akafuata njia ya 
Mtume (M) na akaweza kuipata njia sahihi. 





Mfumo wa maisha yake ya uchaji 

Mtume Muhammad (M) alikuwa na kawaida ya kulala kwenye 
mkeka wa majani. Sayyidina Umar (4i@), alilia alipoona majani ya 
mkeka huo yakiwa yameacha athari katika mwili wa Mtume (^). 





Umsir ^ Alitawala 634-644 miladiya 


Mtume alipomuuliza kwa nini alikuwa akilia, akajibu, “Ewe Mtume 
wa Mwenyezi Mungu! Inajulikana kwamba mfalme wa Uajemi na 
mfalme wa Rumi wanaishi kwa raha kubwa. Unastahili vitu bora 
zaidi ya watu hao, kwa maana kazi na hadhi yako ni kubwa zaidi 
kuliko watu hao.” 

Mtukufu Mtume (M) akajibu, “Je, hupendelei sisi tupate mai- 
sha ya akhera, huku wao wakilenga maisha haya tu?” 

Sifa kubwa yenye kukumbukwa katika ukhalifa wa Umar (4s>) 
ni kuenea na kusambaa kwa Uislamu. Pamoja na Peninsula ya Ara- 
bia, Misri, Iraq, Palestina, na Iran ya leo hii yote hayo yakawa chini 
ya himaya ya serikali ya Umar (4®)- Mali za himaya ya Urumi na 
Uajemi zilianza kuingia Madina, na hali ya maisha ya jamii ya Wais- 
lamu ikazidi kuwa nzuri. Lakini Umar (4i@) aliendelea na mtindo na 
mfumo wa maisha ambao alikuwa nao tokea mwanzo. Ingawa dola 
yake ilistawi na hazina zilizokuwa zimejaa, lakini bado aliendelea 
kutoa khutba ya Ijumaa akiwa amevaa nguo zenye kiraka. Aliishi 
maisha ya unyenyekevu ili kujilinda dhidi ya vishawishi na ghururi 
za nafsi. 

Katika tukio moja maarufu, wakati Umar ( 4 @) aliposafiri kwen- 
da Dameski kwa ajili ya kuweka serikali mpya ya Kiislamu kwenye 
madaraka imara baada ya ushindi wa Shamu, alikuwa akifuatana 
na msaidizi mmoja tu, na walipanda ngamia mmoja tu. Umar (4®) 
alipendekeza kwamba yeye na kijana wake huyo wapande ngamia 
waliyekuwa naye kwa zamu. Mtumishi wake alikataa wazo hilo, 
akisema kuwa watu watachanganyikiwa kumjua Umar (4®) ni 
yupi, lakini Umar (4®) alisisitiza msimamo wake, na akamuachia 
mtumishi wake akipanda ngamia, huku wote wawili walipoiingia 
Dameski, mtumishi alikuwa amepanda ngamia na Umar (4®) ali- 
kuwa akitembea kwa miguu. Tukio hili ni mfano halisi wa usawa 
katika Uislamu ambalo limeendelea kubakia katika akili za jamii ya 
Waislamu kwa karne nyingi. 






Kanuni Za Maisha Kutoka Kwa Makhalifa Wanne Walioongoka 


Japokuwa alikuwa kiongozi wa dola kubwa, lakini alitengani- 
sha mali zake binafsi na zile za umma. Alikuwa akikopa na kuk- 
abiliwa na ugumu wa maisha pamoja na kwamba alikuwa mkuu wa 
dola na mali zote za umma zilikuwa chini yake. Umar alipata 
posho ndogo tu kutoka katika hazina na aliridhika kabisa kuishi 
hivyo, alichojali ni kupata kiasi kidogo kinachotosha matumizi 
yake ya kawaida kama vile chakula.. Aliishi maisha ya unyenyekevu 
kiasi ya kwamha wageni kutoka nje walishindwa kuelewa kama 
huyu kweli ndiye khalifa Umar (4s>). 

Baadhi ya maswahaba walishindwa kuvumilia kutokana na 
nafasi yake aliokuwa nayo na wakataka wamuongezee posho. Kwa 
kuwa tabia ya Umar (<#>) ilikuwa ya kuogofya, hivyo walishindwa 
kumwambia moja kwa moja, badala yake wakaenda kulijadili jam- 
bo hilo pamoja na Mama Hafswa (4s>) amhae alikuwa ni mjane wa 
Mtume na pia akiwa hinti wa Umar (4^). Wakamuomha alipeleke 
suala hilo kwa haha yake. Hafsa alipozungumza naye, Umar (A) 
alimkaripia. Alimuona Mtukufu Mtume (M) alivyokuwa akipata 
shida akiwa hana hata tende moja ya kula. Alimuuliza: “Mwanan- 
gu! Mtume (^) alikuwa akiishi vipi?”. 

Hafsa akajibu: “ Al i k uwa na kile tu alichokihitajia.” 

Umar (4®) akasema, "Mimi na marafiki zangu wawili ni kama 
wasafiri watatu. Wa kwanza ni (yaani Mtume) ameshafika sehemu 
yake. Wa pili (yaani Ahu Bakr (A)) aliungana naye kwa kufuata 
kufuata njia yake. Na mimi, wa tatu, nataka kuungana nao. Kama 
mimi nitapita njia nyingine wasiopita wao sitaweza kuwafikia. Je 
hutaki mimi niwe pamoja na wasafiri wenzangu?” 

Lengo pekee la Sayyidina Umar ( 4 ®) lilikuwa kupata radhi za 
Mwenyezi Mungu peke yake tu. Alijikita katika kufikia lengo hili 
kiasi kwamha alikabiliana na shida na tahu mbalimhali: hakush- 
idwa katika kufikia lengo lake hilo. Ingawa Mtukufu Mtume (^), 





Umsir ^ Alitawala 634-644 miladiya 


wakati wa uhai wake, alimbashiria pepo Umar (4®), lakini alikuwa 
anajitahidi katika kuipata pepo hiyo. 


Upendo wa Umar (4^) kwa Mtume: 

Siku moja, wakati wa zama za Mtume, Umar ( 4 ®) aliom- 
ba ruhusa kwa Mtume Muhammad (M) kwenda Hija. Mtukufu 
Mtume (^) akajibu hali ya kuwa akitabasam “Ewe ndugu tuombee 
na sisi pia!” Umar (4®) alifurahi mno na kusema “Nimefurahishwa 
na pongezi hizo”. Hata sifa ndogo kutoka kwa Mtukufu Mtume ('M) 
ilikuwa na thamani isiyo kifani kwake. Mfano ufuatao unaonyesha 
mapenzi ya dhati ya Umar (^) kwa Mtume wa Allah. 

Kulikuwa na swahaba aitwaye Firas (4i>) ambaye alimpenda 
Mtume kwa dhati. Kwa sababu ya upendo wake, alitaka kupata ra- 
dhi kutoka kwa Mtume (M)- Siku moja alimuona Mtume anakula 
chakula katika sahani, huyu swahaba alimuomba Mtume (M) ampe 
ile sahani, Mtume akampa ile sahani. 

Siku za baadaye, Umar ( 4 ®) alikuwa akimtembelea Firas ( 46 >) 
nyumabni kwake mara kwa mara na kumuomba Firas ampatie ile 
sahani aliyopewa na Mtume, ili aiitumie kwa kunywea maji ya za- 
mzam na kunawia uso pamoja na mikono yake akiamini kwamba 
chombo hicho kina baraka ndani yake, kwa sababu kilitumiwa na 
Mtukufu Mtume (M)- 


Umar (^fe), ni mwenye kubainisha baina ya haki na batili 

Miongoni mwa majina aliyopewa Sayyidina Umar (A) ni al- 
Faruq, yaani mwenye kutenganesha kati ya ukweli na batili. 

Mwenyezi Mungu anasema ndani ya Quran Tukufu: 








Kanuni Za Maisha Kutoka Kwa Makhalifa Wanne Walioongoka 


“Enyi mlio amini! Mkimcha Mwenyezi Mungu atakupeni kip- 
ambanuo, na atakufutieni makosa, na atakusameheni, na Mwenyezi 
Mungu ni Mwenye fadhila kubwa’ (Anfal, 8: 29). Umar am- 
baye moyo wake ulijawa na hofu ya kumuogopa Mwenyezi Mungu, 
wakati wote alitatua matatizo mbalimbali kwa uadilifu kwa kuten- 
ganisha baina ya haki na batili. Hata maamuzi yake ya mwanzo ya- 
likwenda sambamba na Qur’an. Utukufu wa bwana wetu Umar (A) 
ulizungumziwa na Mtukufu Mtume (M) katika moja ya maneno 
yake: “Mwenyezi Mungu Mtukufu ameujalia ulimi wa Umar (.^^) 
kuwa wa haki.” Mtume pia alisema, “Katika jamii zilizopita kuli- 
kuwa na watu walipokea ishara mbalimbali kutoka kwa Mwenyezi 
Mungu. Nafasi hii ingepatikana kwa ummati wangu basi angekuwa 
‘Umar (4@)”. 

Sayyidina Umar (4&)> alikuwa mtu mwenye azma, na mara 
zote alielezea waziwazi azma yake. Mfano wenye kushangaza zaidi 
kuhusu azma hii ni wa ajabu kabisa. 

Siku moja, Bwana wetu Umar (4®) alikuwa akikhutubia katika 
mimbari. Ghafla watu wote walimsikia akipiga kelele, “twendeni 
mlimani, twendeni mlimani!” lakini maneno haya hayakuhusiana 
na mada ya khutuba. Wakati Umar (4&) anasema maneno hayo, 
Sariya, kamanda wake mkuu, ailikuwa katikati ya vita katika eneo 
la nje kidogo. Baadaye alitoa taarifa kwamba alikuwa amesikia 
maneno ya “twendeni mlimani!” Umar (4&) aligeuka na kupeleka 
majeshi yake kuelekea mlimani na kuweza kuwashambulia maadui 
waliovamia. 

Kwa fadhila za Mwenyezi Mungu, Umar (.^^) alijaaliwa baraka 
na neema kutoka kwa Mwenyezi Mungu na kuwa mtu mwenye ku- 
kumbukwa katika kusimamia na kutoa haki na usawa. Sehemu ali- 
pokuwa Umar (4fe') kulikuwa hakuna nafasi ya kufanya uovu. Kwa 
ushawishi wake mkubwa watu hawakuweza kudhulumu. Kwa saba- 





Umsir ^ Alitawala 634-644 miladiya 


bu hiyo Mtume (s.aw) alisema kumwambia Umar (4&), “Naapa kwa 
Allah mahala popote shetani akikutana na wewe basi atabadilisha 
njia.” 


Vitendo vina sauti zaidi kuliko maneno 

Sayyidina Umar (4®) aliweza kuwaongoza waumini kwa heki- 
ma na busara kubwa. Kwa mfano aliwashauri watu, “usiwahukumu 
watu kwa kuwangalia swala zao wala funga zao, hukumu watu kwa 
kuwaangalia ni jinsi gani wanavyozungumza ukweli, na jinsi wana- 
vyoweza kutenganisha kati ya haramu na halali.” 

Kwa maneno haya Sayyidina Umar (4®) anamaanisha ya kuwa 
swala na funga za kweli humuepusha mja na mambo machafu na 
mabaya. Lakini swala na funga zisizomtoa mtu katika matendo 
haya hazina faida, swala kama hizi hazina Baraka kwa Allah na 
wala haziwezi kumuepusha mtu katika makosa. 

Sayyidina Umar ( 4 ®) aliwakemea watu ambao waliacha kufan- 
ya kazi kwa kisingizio cha kuwa wao wanamtegemea Mungu peke 
yake, aliwaambia “Hamumtegemei Mwenyezi Mungu, bali mnat- 
egemea mali za watu. Watu wa kweli wanaomtegemea Mwenyezi 
Mungu ni wale wanaopanda mbegu za mazao yao na kisha wakam- 
tegmea Mwenyezi Mungu.” 

Mtu mmoja alikuwa akimsifia mtu fulani. Sayyidna Umar ( 4 ®) 
akamuuliza: “Ulishawahi kusafiri naye huyo mtu? Ulishawahi kuwa 
naye karibu huyo mtu? Ulishawahi kufanya naye biashara?” Yule 
mtu akajibu: hapana. Umar ( 4 ®) akamwambia: “Ninaapa kwa Allah 
kuwa humjui mtu huyo.” 

Nukta muhimu zaidi katika kuwatambua na kuwahukumu 
watu, kama walivyosema watangulizi wetu, ni kuwa matendo 





Kanuni Za Maisha Kutoka Kwa Makhalifa Wanne Walioongoka 


yanakuwa na sauti zaidi kuliko maneno. Kama utakuwa na muon- 
ekano wa tabia nzuri na kuistawisha shakhsia ya kiro, ukweli utajio- 
nesha wenyewe katika mahusiano yako na watu na shuguhuli zako 
nyingine, na pia yatajidhihirisha katika kile unachosema. Kwa hiyo 
ubora wa matendo ya mtu ndio ilikuwa kanuni muhimu katika ku- 
ongoza mfumo wa maisha ya Sayyidina Umar (^fe). 

Sayyidna Umar {4i>) alisema: “Miongoni mwa watu ambao si- 
watambui ni yule ambaye ananifuata mimi na akawa na jina zuri tu. 
Miongoni mwa watu ninaowatambua, ni wale wanaonifuta mimi 
na wakawa na tabia nzuri. Miongoni mwa watu ninaowatambua 
mimi na wale wanaonifuata mimi kisha wakazungumza ukweli.” 

Maisha yaliyotukuzwa na Qur’an 

Sayyidina Umar (4®) alikuwa na mtu mwenye kuheshimu sana 
Qur’an. inasemekana ilimchukuwa miaka mingi katika kutekeleza 
kwa matendo misingi ya mafundisho yanayopatikana katika sura 
ya pili ya Qur’an Tukufu, yaani suratul-Baqra sura ya pili, ndani 
ya maisha yake. Alipoona kuwa ameweza kuitekeleza misingi hiyo, 
alichinja ngamia kwa ajili ya kumshukuru Allah. 

Kiukweli, kulikuwa na baadhi ya maneno yaliyopo ndani ya 
Qur’an, ambayo aliyasikiliza kutoka kwa dada yake ndiyo yalimuin- 
giza Umar (^) katika Uislamu kwa mara ya kwanza. Baada ya hapo 
alijitahidi kuielewa maana ya Qur’an Tukufu na kuishi maisha yake 
kama ilivyoamrisha. Juhudi hiyo ilipo furaha kubwa. Kutokana na 
hali hiyo akawa mfuasi mkubwa wa Qur’an na Sunnah za Mtukufu 
Mtume {M)- Kwa kuwa aliishi maisha yaliyojaa hekima na maarifa 
ya Kiislamu, akawa mfano mkubwa wa kuigwa na Waislamu wengi. 

Sayyidina Umar (4&) alipofariki, Abdallah ibn Mas-ud alise- 
ma, “watu tisa kati ya kumi ambao tunaweza kujifunza kutoka kwao 
sasa wameondoka.” 





Umsir ^ Alitawala 634-644 miladiya 


Baadhi ya Maswahaba waliomsikia walimpinga kwa kumwam- 
bia: “kati yetu sisi tuna watu wengine wenye maarifa.” 

Abdallah ibn Mas-ud akajibu: “Nazungumzia mtu mwenye 
maarifa ambaye alikuwa na hekima na maarifa ya kiroho.” 

Bibi Aisha (4i>) naye alizungumzia mazuri ya Umar (4&) kwa 
maswahaba. 

Aliwashauri kwa kuwaambia: “Vipambeni vikao vyenu kwa 
kusema maneno ya heshima kwa Mtukufu Mtume (M) na kumtaja 
Sayyidna Umar (46>).” 

Sayyidina Umar (i^) aliyatafsiri maadili ya Mtume (M) kwa 
hekma kubwa sana, na alijitolea maisha yake yote kwa ajili ya Allah. 
Yafuatayo ni baadhi ya maneno ya hekma kutoka kwake. 


Maneno ya hekima kutoka Sayyidina Umar (4&) 

“Ni rahisi kuwacha dhambi kuliko kufanya toba.” 

“Mtu ninayempemda mimi niyule anayeniambia makosa yangu.” 

“Mtu mwenye kuongea sana, mara nyingi hufanya makosa, na 
anayefanya makosa mengi hukosa aibu katika makosa anayoyafan- 
ya. Na mwenye kukosa aibu katika makosa anayoyafanya hawezi 
kufikiria mara mbili kuhusu yale yaliyokatazwa na yale yaliyor- 
uhusiwa na Allah. Moyo wa mtu huyo ni moyo uUokufa kiroho.” 

“Kama ingelikuwa haikatazwi kutabiri, basi ningewza kutabiria 
makundi ya aina tano yatakayo kwenda peponi. Makundi hayo ni 
mtu masikini mwenye watoto wengi lakini akawa mvumilivu na 
akaendelea kumshukuru Allah; na mke ambaye anamfurahisha 
mumewe; na mke ambaye huirudisha zawadi ya ndoa yake kwa 
mumewe akiwa ni mwenye kuridhika na kwa utashi wake mwe- 





Kanuni Za Maisha Kutoka Kwa Makhalifa Wanne Walioongoka 


nyewe; na mtoto aliyekuwa mtiifu kwa wazazi wake na akawahuru- 
mia; na mwenye kufanya toba ya kweli.” 

“Nimeona marafiki wa namna nyingi, lakini hakuna rafiki bora 
kama kuuchunga ulimi wako. Nimeona mavazi mengi, lakini haku- 
na vazi lililo zuri zaidi kama kuwa na usafi wa moyo na kujiepu- 
sha na vitu vya haramu. Nimeona mali nyingi nzuri, lakini hakuna 
mali iliyo nzuri zaidi kama kutosheka na kile ulicho nacho. Nimeona 
neema nyingi nzuri lakini hakuna neema iliyo nzuri zaidi kama ku- 
pata ushauri. Nimeona vyakula vya aina zote lakini sijaona chakula 
kilicho bora kama toba.” 

“Kufanya urafiki ni nusu ya akili. Kuuliza maswali ni nusu ya 
maarifa. Kuchukuwa hatua ni nusu ya maisha.” 

“Maisha ya dunia si chochote ukilinganisha na akhera. Si cho- 
chote afadhali hata hatua za sungura.” 

“Mwenye kujiepusha na mazungumzo ya upuuzi atapewa hek- 
ma. Mwenye kujiepusha na mambo yasiyokuwa na maana hupata 
staha. Mwenye kujiepusha na utamu wa chakula hupewa utamu 
wa swala. Mwenye kujiepusha na matamanio ya nafsi hupewa utu- 
kufu. Mwenye kujiepusha na upuuzi hupata heshima. Mwenye ku- 
jiepusha na kuupenda huu ulimwengu hupewa upendo wa kuipe- 
nda akhera. Mwenye kujiepusha na kuangalia makosa ya wengine 
hupewa uwezo wa kuyasahihisha na kuyarekebisha makosa yake 
mwenyewe. Mwenye kujiepusha na kuchunguza na kudadisi kupita 
kiasi siri za sifa Mwenyezi za Mungu hupewa nafasi ya kuishi bila 
ya shaka.” 

“Mambo kumi hayawezi kuwepo pasina kuwepo na mabo kumi: 
akili pasina kuwa na usafi wa moyo; uchamungu pasina elimu; uon- 
gofu pasina khofu; serekali pasina haki na uadilifu; heshima bila ya 
adabu; faraja bilaya usalama; mali bilaya kutoa sadaaa; umasikini 





Umsir ^ Alitawala 634-644 miladiya 


bila ya ubadhirifu; mamlaka bila ubinadamu; jitihada bila ya mu- 
ongozo wa Allah.” 

“Mtu amhaye hana huruma hawezi kuhurumiwa; mtu ambaye 
hawezi kusamehe hawezi kusamehewa, mtu ambaye hawezi kujiep- 
sha na madhambi hawezi kufikia kiwango cha kujisalimisha kika- 
milifu kwa Allah.” 

“Dua huning’inia kati ya mbingu na ardhi mpaka ziwe zimeam- 
batana na kumtakia rehma Mtume (M)-” 

“Tuwaache wale wote wenye elimu, wawe ndio wauzaji katika 
biashara ya dini katika soko letu.” 

“Kumsifia mtu kwa uso wake, ni sawa sawa na kumchinja.” 

Sayyidina Umar (4fc) aliwaandikia barua magavana wake kuwa, 
“kwangu mimi, swala ni kazi yenu ya kwanza. Yoyote atakaye si- 
mamisha swala kwa wakati wake atakuwa ameiimarisha dini yake. 
Asiyesimamisha swala atakuwa ameiangusha dini yake.” 

Qadhi Shurahy alimuuliza Umar (4i>) kuwa atahukumu kwa 
kutumia nini? Umar (4&) akamjibu: "Hukumu kwa kutumia kitabu 
cha Allah, kama hutapata hukumu hiyo, tumia Sunna za Mtume. 
Ukikosa tumia kama walivyofanya waja wema wa Mwenyezi Mun- 
gu. Kama ukikosa, tumia jitihada yako au acha. Ukiniuliza mimi 
nitakwambia jambo la pili ni bora kwako.” 

“Utajiri na umasikini ni kitu kimoja, sitojali nikiwa katika ki- 
mojawapo.” 

“Mtu mwenye akili ni yule anayeyahukumu vizuri matendo ya 
watu.” 

“Ninaweza kujua kiwango cha akili ya mtu kwa kuangalia mas- 
wali anayoyauliza.” 





Kanuni Za Maisha Kutoka Kwa Makhalifa Wanne Walioongoka 


“Jambo linaloweza kufanyika leo lifanyike lisingoje kesho." 

“Unapoakhirisha kazi, basi ni vigumu kuendelea nayo.” 

“Mtu asiyemjua shetani, ni rahisi kuangukia katika mtego wa 
shetani.” 

“Usiukumbatie ulimwengu, ili upate kuishi huru, vinginevyo 
utakuwa mtumwa wa matamanio ya nafsi yako.” 

“Kama usipoishi kwa kile unachokiamini, utaanza kuamini vile 
unavyoishi.” 

“Huwezi kuwarekebisha watu mpaka ujirekebishe mwenyewe.” 

“Mtu mjinga ni yule ambaye anajishughulisha sana kwa faida 
za huu ulimwengu.” 

“Utukufu wa neema ni kuifanya bila kuchelewa? 

“Shahidi asiyeonekana wajambo la uovu ni dhamiri zetu.” (Mtu 
mmoja alimuuliza Mtume (^) ni mambo gani yaliyojificha, Mtume 
akajibu: Uangalie moyo wako ili ugundue uovu ni nini! Mema huu- 
furahisha moyo, na moyo wako utakuita uufuate. Dhambi huten- 
geneza wasiwasi na uzito katika moyo, hata kama watu watakuita 
kuufuata). 

“Mtu anayeificha siri yake anaweza kujimudu.” 

“Jaribu kuwa mwenye nguvu pasina kufanya vurugu, na kuwa 
laini bila kuwa na udhaifu.” 

Sayyidina Umar (A) ambaye alikuwa na hekma na maarifa 
ya kiroho, siku zote alikuwa akiomba kama ifuatavyo: “Ewe Mola 
wangu najikinga kwako dhidi ya kuondoka ghafla, usiniache nika- 
potea, na usinihesabu katika wazembe!” 





Umsir ^ Alitawala 634-644 miladiya 


Sayyidina Umar (4&) kila usiku alikuwa akikaa peke yake na 
kujiuliza yeye mwenyewe kuwa siku hiyo amefanya kitu gani kizuri 
kwa ajili ya Allah. Tunaweza kufaidika na utaratihu huu ili kuzi- 
pa nafsi zetu mafunzo ya kiroho. Tunaweza kuzizoesha nafsi zetu 
mazoea ya Syiidna Umar (4®) na kujiuliza kila siku wakati wa usiku: 
“Leo tumefanya nini kwa ajili ya Mwenyezi Mungu?” Waislamu wa- 
natakiwa kuwa waangalifu wasiwe wajinga wasioujua ulimwengu 
huu na malengo ya ulimwengu wa baadaye. Tunatakiwa kujiuliza 
vizuri kuhusu mambo haya kabla hatujaenda kuulizwa na Mwe- 
nyezi Mungu. 

Tunamuomba Allah atujaalie tuweze kuhesabiwa hesabu 
nyepesi siku ya qiyama. Tunamuomba Allah atujaalie tuishi maisha 
yaliyopambwa kwa matendo mema na kustahiki kupata baraka za 
milele kesho Akhera. Tunamuomba Allah atujaalie tuwe na tabia 
na sifa njema kama alivyokuwa Sayyidina Umar (^), anayejulikana 
kama Al-faaruq, na atujaalie tuweze kutenganisha kati ya haqi na 
baatili. 


Amin.... 






Uthman 4^ 

(Alitawala 644-656 Miladiya) 



Uthman (r.a) alikuwa mtu mkarimu sana, mwenye 
busara, mpole, mnyenyekevu, na mwenye moyo safi. 
Mtukufu Mtume (^) alisema kwamba miongoni mwa 
maswahaba, shakhsia ya Uthman (r.a) ilimkumbusha 
shakhsia yake mwenyewe. 

Sayyidina Uthman (r.a) aliuawa akiwa amefunga na 
hali ya kuwa akisoma Qur'an Tukufu. Siku aliyouawa 
alikuwa na umri zaidi ya miaka 80. Alipigwa upanga 
na damu yake ikadondokea kwenye aya ifuatayo: "... 
Na Mwenyezi Mungu atakutosheni kukukingeni na 
shari yao, na Yeye ndiye Msikizi, Mjuzi." (Baqara, 2:137) 









UTHMAN ( 

(Alitawala 644-656 Miladiya) 


Sayyidina Uthman (4i>), khalifa wa tatu kati ya makhalifa 
wanne, ni swahaba aliyemtumikia Mtukufu Mtume (M) na pia alioa 
kwa Mtukufu Mtume (M)- Aliendelea kuutumikia Uislamu wakati 
wa utawala wa khalifa Abu Bakr (4&) na utawala wa khalifa Umar 
(4&), kabla ya yeye mwenyewe kuchaguliwa kuwa Khalifa. 


Mwenye Nuru Mbili (Dhun-Nurayn) 


Sayyidina Uthman (4&) alipata mshtuko baada ya kufiwa na 
mke wake Rukayya (4&), binti wa Mtukufu Mtume (M)- Mtume (^) 
alipomuuliza Uthman juu ya huzuni aliyokuwa nayo, Uthman ali- 
jibu, “Ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu! Hakuna mtu aliyepoteza 
mtu muhimu kama mimi. Sio tu kwamba nimempoteza mke wangu 
mpendwa, bali pia dhamana ya udugu katia yangu mimi na wewe 
imetoweka.” Ndugu zake walipomshauri kuoa mke mwengine, 
Uthman (4&) alisema, “Siwezi kuwa na baba mkwe mwengine zaidi 
ya Mtume, siwezi kuoa mke mwengine zaidi ya binti wa Mtume!” 

Mtukufu Mtume ('M) aliguswa sana na maelezo ya Uthman 
(4&) kwa upendo alionao. Baada ya muda mfupi kupita, alipanga 







Kanuni Za Maisha Kutoka Kwa Makhalifa Wanne Walioongoka 


kumuozesha binti yake mwengine Ummu Kulthum, ambaye naye 
alifariki wakati akiwa anaishi naye. Mtukufu Mtume (^) alimwam- 
bia, “Kama ningekuwa na binti mwengine ambaye hajaolewa basi 
ningekuozesha.” Maneno haya yalioelezea upendo aliokuwa nao 
kwa Sayyidna Uthman (A). 

Uthman (4&) alikuwa mtu mkarimu sana, mwenye busara, 
mpole, mnyenyekevu, na mwenye moyo laini. Mtukufu Mtume (^) 
alisema kwamba miongoni mwa maswahaba, shakhsia ya Uthman 
(4s>) ilimkumbusha shakhsia yake mwenywe. Uthman (4i‘) alikuwa 
mtu mkimya na fasaha katika maswahaba wote. Aliongea kidogo, 
lakini alichozungumza mara zote k il i k uwa na busara na hikma. 


Mnara wa staha na hayaa 

Sayyidina Uthman (-^) alikuwa mfano wa staha na haya. Hata 
malaika walijiona duni kwa 'Uthman (4fe) kutokana na sifa hizi. 

Siku moja, wakati Mtukufu Mtume (M) alipokuwa anazung- 
umza faragha na bibi Aishat (4®), Abu Bakr (4&) aliomba ruhusa 
ya kuwa pamoja nao, Abu Bakr (A) aliruhusiwa. Wakati huo huo 
Umar (4®) na Saad bin Malik (4®) waliomba ruhusa ya kuingia kwa 
Mtume (M), nao wakaruhusiwa. Lakini Sayyidina Uthman (4®) ali- 
poomba ruhusa, Mtukufu Mtume (M) alijiandaa vizuri na akam- 
wambia bibi Aisha (4®) atoke na kwenda nyuma ya pazia kabla ya 
kumkaribisha na kumsalimia mgeni wao wa mwisho, yaani Sayy- 
idina Uthman ( 4®)* 





Sayyidna Uthman (4®) aliingia kwa muda na kisha akaondoka. 
Baada ya kuondoka, bibi Aisha (4®) alimuuliza Mtume (M)'- “Baba 
yangu Abu Bakr (4®), na maswahaba wengine walipoingia hukusi- 
mama au kuniambia nitoke. Lakini mara tu alipoingia Uthman (4i>) 
ulijiandaa vizuri na ukaniambia niondoke.” 





Uthman 4^ Alitawala 644-656 miladiya 




Mtukufu Mtume (^) akasema: “Hata malaika hukaa sawa sawa 
wanapomuona Uthman (4®)- Nitawezaje kufanya tofauti na wana- 
vyofanya? Naapa kwa Mwenyezi Mungu kuwa malaika hukaa sawa 
pindi wanapomuona Uthman (4®) kama wafanyavyo wanapomu- 
ona Mwenyezi Mungu na Mtume wake. Kama ungekuwa pamoja 
na mimi wakati Uthman anaingia asingeweza kuongea hata neno 
moja au angeshindwa hata kuinua kidole chake.” 

Uthman (4@), mnara wa staha na haya, alisema, “Kuyalinda 
macho dhidi ya kutizama vitu vya haramu ni njia bora ya kujiepu- 
sha na matamanio ya nafsi.” “Siku zote alijitahidi kuwafundisha 
watu kuzingatia suala hilo. Swahaba Anas (4®), alisema kuwa siku 
moja, wakati akiwa njiani kwenda kumtembelea Sayyidina Uthman 
(4®) alikutana na mwanamke na kuvutiwa na uzuri wake. Alipo- 
fika kwa Uthman (4®), alishangaa kumsikia akisema,”Ewe Anas! 
Unakuja mbele yangu hali ya kuwa katika macho yako kuna alama 
za zinaa.” 

Anasi (4®) alijisikia vibaya kwa aibu. “Je, wahyi (ufunuo) un- 
aendelea hata baada ya kuondoka Mtume?” Aliuliza. 

Sayyidina Uthman (4^)”akajibu: “Hapana, bali huu ni ufahamu tu.” 

Siku moja, Sayyidina Ali (4®), alimpelekea Mtukufu Mtume 
(s.a.w )maji kwa ajili ya kutia udhu, kisha akauliza, “Ewe Mtume 
wa Mwenyezi Mungu Mtukufu, nani ambaye atakuwa wa kwanza 
kuulizwa siku ya Qiyama?” 

Mtukufu Mtume ('M) alijibu, “Nitakuwa mimi. Nitakaa mbele 
ya Allah kwa muda mrefu niutakao, kisha nitaondoka, hali ya kuwa 
nimesamehewa madhambi yangu yote.” 

Sayyidna Ali (4®) akauliza tena: “Nani atafuata baada ya hapo?” 





Kanuni Za Maisha Kutoka Kwa Makhalifa Wanne Walioongoka 


Mtume (M) akajibu: “Baada ya hapo atakuja Abu Bakr (4®)- 
Naye ataenda mbele ya Allah na atasimama kwa muda mrefu au- 
takao, kisha naye pia ataondoka hali ya kuwa amesamehewa mad- 
hambi yake yote.” 

Sayyidina Ali (4&) akauliza tena: “watatu atakuwa nani?” 

Mtukufu Mtume {M) akajibu: “Kisha atakuja Umar (4&)- Naye 
atasimama mbele ya Allah kwa muda mrefu kama atakavyo, kisha 
ataondoka hali ya kuwa amesamehewa dhambi zake zote.” 

Sayyidina Ali (^fe) akauliza tena: “Nani atakuja kuwa wa nne?” 

Mtukufu Mtume (^) akajibu, “Ni wewe ambaye utamfuata 
Umar (4&).” 

Sayyidina Ali (4&) akauliza: “Zamu ya Uthman (4®) itakuwa 
wakati gani?” 

Na Mtukufu Mtume {M) akajibu: Uthman (4fe) ni mtu mwenye 
aibu sana. Mimi namuomba Mwenyezi Mungu asimuulize, na dua 
yangu imeshajibiwa.” 





Sitakaa sehemu ambayo Mtume amezuiwa kukaa 

Syyidina Uthman (4®). alimpenda sana Mtume wa Mwenyezi 
Mungu kuliko yeye mwenyewe alivyojipenda. Yeye aliyachukulia 
maneno yote ya Mtume kuwa ni amri. Kabla ya mkataba wa Hu- 
daybiyya kutiwa sahihi, wakati Mtukufu Mtume (^), akiongoza 
jeshi la mahujaji, alipoingia mkataba wa sulhu na washirikina wa 
Makka, Uthman (4®) alitumwa Makka kama mjumbe wa Mtume 
(^). Aliwaambia washirikina wa Makka kuwa Waislamu wamewe- 
ka kambi nje ya mji na wamekuja tu kwa ajili ya kutembelea Nyum- 
ba ya Mwenyezi Mungu na wakimaliza watarudi kwao Madina Kwa 





Uthman 4^ Alitawala 644-656 miladiya 




amani. Washirikina wa Makka walikataa kuwaruhusu mahujaji 
kwenda kuhiji, lakini wakamwambia Uthman (4&) kuwa yeye mwe- 
nyewe aende kuizuru Kaba. Uthman («fe) akasema: “Mimi siwezi 
kutembelea Ka'ba kama Mtume (M) hajaniruhusu kufanya hivyo! 
Naweza tu kufanya hivyo baada ya yeye kufanya hivyo. Siwezi ku- 
kaa sehemu ambayo Mtume (M) hajaruhusiwa kukaa.” 

Washirikina wa Makka hawakuwa radhi kuwaruhusu Waisl- 
amu waingie Makka. Ukaenea uvumi katika kambi ya Waislamu 
kuwa Uthman (4fc) ameuawa. Mtukufu Mtume (M) akataka uung- 
waji mkono wa Maswahaba wa kupambana kwa ajili ya Uthman 
(46). Mtume akaweka mkono wake mmoja juu ya mkono mwing- 
ine kuashiria ukaribu na mapenzi aliyokuwa nayo kwa Uthman 
(46) kisha akasema: “Ee Mwenyezi Mungu, Hii ni ishara kwa Mas- 
wahaba ya kuapa kuwa watapigana kwa ajili ya Uthman (46). Kwa 
hakika alikuwa akikutumikia wewe Allah na Mtume wako!” 

Uvumi huo ulikuwa wa uongo, hata hivyo, na muda mfupi 
washirikina wa Makka walimtuma mjumbe wao kwa ajili ya ku- 
fanya sulhu na amani. Uthman (A) alirudi salama salmini. 


Jua la ukarimu 

Uthman (4^) hakuwa tu ishara na alama ya uaminifu na utii, 
bali pia alikuwa alama ya ukarimu. Siku zote alikuwa akisema: 
“Mali inakuwa nzuri tu iwapo itakuwa mikononi mwa mtu mwe- 
nye kushukuru na mkarimu”, na alikuwa akifanya kama alivyo- 
sema. Aliwakomboa, au kuwafanya watu wawakomboe mamia ya 
watumwa. 

Kabla ya vita vya Tabuk, vita ambayo ilikuwa ni mojawapo ya 
vita tete na muhimu sana kwa Waislamu, Uthman (4^) alichangia 
ngamia 300 zikiwa na kila kitu, na akatoa Dinar elfu moja kwa ajili 





Kanuni Za Maisha Kutoka Kwa Makhalifa Wanne Walioongoka 


ya jeshi. Mtukufu Mtume (^) akasema, “Ukarimu wa zawadi hii 
itamfanya Uthman (^) kulindwa dhidi ya kila anachofanya.” 

Uthman (4®) alipohama kutoka Makka kwenda Madina, ali- 
wakuta Waislamu wa Madina wakiteseka kwa ukosefu wa maji. Vi- 
sima vingi maji yake hayakuwa salama kwa kunywa. Kulikuwa na 
kisima kimoja tu ambacho kilikuwa na maji mazuri. Kisima hicho 
kiliitwa al-Ruma, na kilikuwa kinamilikiwa na Myahudi mmoja wa 
Madina ambaye alikuwa anawauzia maji Waislamu. 

Mtume aliwauliza watu wake: “Nani anataka kununua kisima 
cha al-Ruma na kupata faida ya kisima kizuri zaidi peponi?” 

Sayyidina Uthman (4&) alikwenda moja kwa moja kwa mmi- 
liki wa kisima na akataka kukinunua lakini mmiliki wa kisima 
alikataa kukiuza, lakini Sayyidina Uthman (■#) akaendelea kupa- 
tana naye na akaweza kununua nusu ya hisa ya kisima ili Waisl- 
amu na Wayahudi waweze kutumia maji hayo bure kwa kufanya 
zamu. Baadaye, alikinunua kisima chote. Mtukufu Mtume (M) aka- 
muuliza kama atapenda kukitoa kisima cha al-Ruma kama sadaka, 
akakubali wazo hilo. Baada ya hapo, upungufu wa maji ukaondoka 
kabisa katika mji wa Madina. 

Imesimuliwa kuwa Sayyidina Utbman (4&) yeye mwenyewe 
alikuwa akipanga foleni kwa ajili ya kuchota maji katika kisima am- 
bacho alikinunua yeye mwenyewe kama walivyopanga foleni watu 
wengine. Imesimuliwa kuwa ukarimu huu wa Uthman ulipelekea 
kusushwa kwa aya mashuhuri ya Qur’an Tukufu isemayo: 

Ewe nafsi iliyo tua! Rejea kwa Mola wako Mlezi umeridhika, 
na umemridhisha. Basi ingia miongoni mwa waja wangu, na ingia 
katika Pepo yangu. (Fajr, 89: 27-30). 

Wakati Uislamu ulipoanza kuenea kwa kasi na idadi ya watu 
waliotembelea Madina ikaongezeka mara dufu, msikiti wa Mtume 

_ 






Uthman 4^ ^/ztowa/a 644-656 miladiya 




haukuwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya swala za jamaa, na watu 
wengi waliweka mahema yao pembezoni mwa msikiti. Mtukufu 
Mtume (M) akatangaza: “Mtu yoyote atakaeongeza msikiti wetu 
japo kwa sehemu ndogo tu, atakwenda peponi!” 

Sayyidina Uthman (^) akasema: “ Ewe Mtume wa Mwenyezi 
Mungu! Mali yangu yote iwe fidia kwa ajili yako! Ningependa kupa- 
ta heshima ya kuupanua msikiti huu.” Hapo aya ifuatayo ikashuka: 

Hakika wanaoimarisha misikiti ya Mwenyezi Mungu ni wale 
wanaomuamini Mwenyezi Mungu, na Siku ya Mwisho, na waka- 
shika Sala, na wakatoa Zaka, na wala hawamchi ila Mwenyezi Mun- 
gu. Basi huenda hao wakawa katika waongofu. (Tawba 9:18) 

t 

Sayyidina Ali (^) alituma ngao yake sokoni iuzwe ili apate 
fedha ya harusi yake na bibi Fatma (4&). Sayyidina Uthman (4®) 
alipotambua kuwa ile ngao ilikuwa ni ya Sayyidina Ali, alikwenda 
mpaka kwa yule muuzaji na kumuuliza: “Mwenye ngao hii anataka 
kiasi gani?” Muuzaji akamwambia kuwa ilikuwa ikiuzwa kwa dir- 
hamu 400 za fedha. Sayyidina Uthman (4&) akatoa dirhamu 400, 
na akaongeza 400 nyingine kisha akamrudishia ile ngao pamoja 
na ujumbe kwenda kwa Sayyidina Ali (4&) uliosema: “Hakuna mtu 
anayestahiki hii ngao isipokuwa ni wewe, fedha hizi nyingine ni 
kwa ajili ya gharama za sherehe ya harusi yako. Na utatusamehe 
kwa hili.” 

» 

Tukio hili jingine linaonyesha tabia nzuri za Sayyidna Uthman 
(4&) ambaye ni kiigizo kwetu kwa ukarimu wake. 

Wakati wa utawala wa Sayyidina Abu Bakr (4®), njaa ilitokea 
katika mji wa Madina. Sayyidina Uthman (4®) akaagiza ngano ku- 





Kanuni Za Maisha Kutoka Kwa Makhalifa Wanne Walioongoka 


toka nje, ambayo iliwasili ikiwa imebebwa na ngamia mia moja. 
Watu walikimbilia kununua. Badhi ya watu walitaka kununua zaidi 
ya kiwango cha kawaida. Sayyidna Uthman (4&) akasema,”Mimi 
namuuzia yule tu ambaye atakaenunua kwa bei ya juu zaidi yenu”. 
Baada ya kusikia maneno hayo ya Uthman (4s>), Maswahaba walik- 
wenda kulalamika kwa Abu Bakr (4i@). Lakini Sayyidina Abu Bakr 
(4®) alijua kwa nini Uthman alisema vile, akawaambia Maswahaba, 
“Msimfikirie vibaya Uthman, yeye ni mkwe wa Mtume na marafiki 
hawa wawili watakuwa pamoja peponi lahda hamkumuelewa vi- 
zuri Uthman”. 

Basi wote kwa pamoja wakaenda kwa Uthman (4®). Ahuhakar 
(4®) akamuuliza, “Ewe Uthman! Maswahaba wamehuzunishwa na 
ulichokisema.” 

Sayyidina Uthman (4®) akajihu: “Naam, ewe Khalifa wa 
Mtume! Walinipa mara saba tu zaidi ya bei. Lakini nitamuuzia 
yule ambaye atakaelipa mara mia saba zaidi.” Kisha akaitoa sadaka 
ngano yote kwa maskini wa Madina pamoja na nyama ya ngamia 
wote mia moja. Alivitoa vyote hivyo kwa ajili ya Mwenyezi Mungu 
Mtukufu. 

Abu Bakr (4®) alifurahi sana, akambusu Uthman katika paji 
lake la uso na kusema: “Mimi nilikuelwa vizuri ulichomaanisha, 
isipokuwa Maswahaba walikuelewa vibaya.” 

Mwenye Kuipenda Qur’an 

Tabia ya Sayyidina Uthman (4®) ilikuwa imeangazwa na moyo 
wa wahyi. Kwa hakika aliipenda sana Qur’an. Alisema: “Ninapen- 
da mambo matatu katika ulimwengu huu: kwanza kuwalisha we- 
nye njaa, pili, kuwapa nguo wasiokuwa na nguo, na tatu kusoma 
Qur’an”. 





Uthman ^ Alitawala 644-656 miladiya 




Wakati wa ukhalifa wa Abu Bakr ( 4 &), sura za Qur’an zilikuwa 
hazijakusanywa vizuri na hazikuwa katika mpangilio maalumu. 
Wakati Sayyidina Uthman (46>) alipokuwa Khalifa, aliwaomba baa- 
dhi ya Maswahaba kuikusanya Qur’an katika mpangilio maalum, 
vile vile akatoa nakala nyingi za Qura’n hii iliokusanywa vizuri. 
Mwaka 30 hijria, aliisambaza idadi kadhaa ya nakala hizi katika vi- 
tuo muhimu ulimwenguni, na nakala hizo kuwa nakala muhimu 
za rejea. Kitendo hiki cha Sayyidina Uthman (4®) kilizuia kuibuka 
kwa matoleo mbalimbali ya Qur’an. 

Ilikuwa ni desturi ya Sayyidina Uthman (4&) kuibusu Qur’an 
kila anapoamka asubuhi. Alikuwa akisema: “Ninachukia kukosa 
nafasi ya kuisoma Qur’an kila usiku na mchana.” Alikuwa akiisoma 
Qur’an mara kwa mara kiasi kwamba katika kipindi cha maisha 
yake yote alimaliza nakala mbili za Qur’an kwa sababu ya kuisoma 
mara kwa mara. 

Abdur-Rahman Ibn ‘Uthman al-Taymi anasema: “Usiku mm- 
oja, wakati akiwa ofisini kwake, Sayyidina Uthman (4®) alisoma 
Qur’an yote katika swala moja.” 


Mwenye kujituma na asiye na majivuno 

Ilikuwa ni tabia ya Waislamu na ni kanuni zao kwamba walin- 
yanyua maswahaba maarufu wa Mtukufu Mtume kwenye kiwango 
cha nyota katika mbingu za kiroho. Japokuwa baada ya ushindi wa 
Uislamu, wote walikuwa matajiri, waliendelea kuishi maisha ya 
staha kwa ajili tu ya kufuata mwenendo wa Mtukufu Mtume (M)- 

Sayyidina Uthman ( 4 ®), alivaa nguo za kawaida, lakini siku 
zote alikuwa msafi. Alikuwa anapenda kulala msikitini baada ya 
swala ya adhuhuri, kiasi kwamba alama za mikunjo ya mikeka 
zilikuwa zikionekana katika mwili wake. Aliwapa watu chakula 








Kanuni Za Maisha Kutoka Kwa Makhalifa Wanne Walioongoka 


kitamu, lakini yeye mwenyewe akaridhika na chakula cha kawaida. 
Alitumia siku nzima kwa kufunga na usiku kwa kuswali, lakini ali- 
kuwa hawatumi wafanyakazi wake kumuandalia maji ya wudhu nje 
ya muda wao wa kazi. 

Sayyidina Uthman (4&) alikuwa ni mwaangalifu sana katika 
kutendea watu haki na usawa na kuamiliana nao kwa uadilifu. 
Abul-Furat (A) anasimulia tukio linalothibitisha jambo hili. Siku 
moja Sayyidina Uthman alimtaka mtumishi wake amvute sikio lake 
kwani alishawahi kumfanyia hivyo. Wakati yule mtumishi analivuta 
sikio la Sayyidina Uthman, Sayyidina Uthman, alimuomba amvute 
kwa nguvu sana hali ya kuwa akisema kisasi kinaruhusiwa katika 
ulimwengu huu, bali hakitakuwepo siku ya Qiyama.” 


Uthman ( ) alikufa kishahidi 

Wakati wa ukhalifa wa Sayyidna Uthman (4®) Waislamu wali- 
fanikiwa sana katika kuzifungua ardhi nyingi. Sayyidina Uthman 
aliweka utawala wa kiislam katika miji ya Cyprus, Tabaristan, Trip- 
oli, na Armenia, na majeshi ya Kiislamu yalivifungua visiwa vya 
Rhodes na Malta, pamoja na mji uliokuwa makao makuu ya Dola 
ya Kirumi, Constantinople. Sehemu kubwa ya Dola ya Kirumi ya 
Mashariki katika eneno la Bahari ya Kati (Mediterranean Sea) ili- 
kuwa imeharibiwa na Waislamu wakaweza kufanya biashara kwa 
kutumia bahari hiyo kwenda sehemu mbalimbali, na kwa hiyo 
mapato ya dola yakaongezeka. 

Ongezeko hili la haraka la ustawi liliwafanya baadhi ya watu 
kupendelea starehe za hii dunia, na kinyang’anyiro cha kugombania 
nafasi za kisiasa ili kudhibiti mali mpya na madaraka kikaanza kuji- 
tokeza. Mapambano haya yakabadilika kuwa janga kubwa kwa seri- 
kali. Hatimaye waasi kutoka Misri, Basra, na Kufa walikusanyika 





Uthman 4^ Alitawala 644-656 miladiya 




Madina na kuyazingira makazi ya Sayyidna Uthman (4^). Kizuizi 
na mzingiro huu ulikuwa mkali sana kiasi kwamba walimzuia asi- 
pate maji kutoka katika kisima alichokuwa amekinunua yeye mwe- 
nyewe na akakitoa sadaka kwa ajili ya manufaa ya Waislamu. 

Sayyidina Uthman (4@) alielezea huzuni kubwa aliyokuwa 
nayo na akaonya juu ya matatizo yatakayotokea. Alisema, “Mimi 
ni kama baba wa watoto ambao hawamtii wakati wakiwa hai, na 
ambao watampa wasiwasi baada ya kufa kwao.” Maswahaba walio- 
muunga mkono walimshauri kuwa waandae jeshi kwa ajili ya ku- 
wapiga waasi hao, akakataa, kwa sababu hakutaka kuanzisha fujo 
katika jamii. Aliwaambia: “Mimi napendelea kufa kwa mateso ku- 
liko kumwaga damu.” 

Uthman (4®) alijitahidi kuwashauri waasi wache uasi wao, la- 
kini hawakumsikiliza. Hatimaye waliivamia nyumbani kwake na 
kumuua. 

Sayyidina Uthman ( 4 &) aliuawa wakati amefunga na alikuwa 
akisoma Qur’an. Kipindi hicho, alikuwa na umri wa miaka 80. Ali- 
pigwa upanga na damu yake ilimwagikia katika ayah hii: “...Mwe- 
nyezi Mungu atakutosheni kukukingeni na shari yao, na Yeye ndiye 
Msikizi, Mjuzi.” (Baqara: 2:137). 

Mtume (M) aliwahi kusema: “Naapa kwa Mwenyezi Mungu 
kwamba Uthman atawaombea watu elfu sabini ili waepushwe na 
moto wa jahannam”. 

Tunamuomba Allah atusaidie ili tuweze kuyaelewa maneno ya 
hekma ya Sayyidna Uthman (4a). 





Kanuni Za Maisha Kutoka Kwa Makhalifa Wanne Walioongoka 


Maneno ya hekma kutoka kwa Sayyidina Uthman (4®) 

“Watu wenye busara kuliko wote, ni wale wanaozihoji na ku- 
zidhibiti nafsi zao, wakafanya matendo mema kwa ajili ya Maisha 
ya baadaye, kuufanya utukufu wa Mwenyezi Mungu kuwa ngao ya 
kuwakinga na giza la kaburini." 

“Mja wa Allah amuogope Allah, ili asije kufufuliwa kipofu, 
japokuwa kwa sasa anaona! Neno moja la maana linatosha kwa 
mtu mwenye busara. Wale ambao ni viziwi kiroho hawawezi kusikia 
lolote....” 

“Mambo matano ni alama za watu wema. Huendelea kusuhu- 
biana na watu wanaoipigania dini. Huyadhibiti matamanio ya nafsi 
zao na kuzichunga ndimi zao. Hutenganisha kati ya matumizi ma- 
baya na mazuri ya mali pindi watu wanapoelekea kumsahau Allah 
na kuzitii nafsi zao. Wanaishi maisha ya staha na kujiepusha na 
mambo ya haramu. Wanawadhania watu wengine kuwa wameon- 
goka, ilhali wao wanajichukulia kuwa wasiookoka.” 

“Waislamu wa kweli wana aina sita za khofu. Kwanza wana 
khofu ya kuipoteza dini yao. Na Qur’an inasema: ‘Mola wetu Mlezi! 
Usizipotoe nyoyo zetu baada ya kwisha tuongoa” na ‘Enyi Enyi 
mlioamini! Mcheni Mwenyezi Mungu kama ipasavyo kumcha; 
wala msife ila nanyi ni Waislamu.’” 

“Hofu ya pili, wanahofu kufedheheshwa na yale yanayoan- 
dikwa na malaika katika matendo yao ya kidunia. Qur’an inasema: 
‘Siku hiyo ardhi itahadithia khabari zake. Kwa sababu Mola wake 
Mlezi ameifunulia.”’ 

“Hofu ya tatu ni hofu ya matendo yao kuharibiwa na Ibilisi. 
Qurdn inasema: ‘Akasema: Mola wangu Mlezi! Ilivyo kuwa umen- 
itia makosani, basi nahakikisha nitawazaini hapa duniani na ni- 
tawapoteza wote, ila waja wako walio safika.’” 





Uthman 4^ Alitawala 644-656 miladiya 




“Hofu ya nne, wanaogopa kuja kuchukuliwa na malaika wa 
kifo hali ya kuwa hawajajiandaa na chochote. Qur’an inasema: ‘Na 
muabudu Mola wako Mlezi mpaka ikufikie Yakini.’ Mtume (M) 
anasema: ‘Mtu hufa kama anavyoishi, na hufufuliwa na huulizwa 
maswali kama alivyokufa.’” 

(Yafaa kuelewa kuwa Sayyidina Uthman (4&) aliishi maisha 
yake yote kwa kutii misingi yote iliyoelezwa ndani ya Qur’an Tu- 
kufu na aliuawa na kwenda kwa Mwenyezi Mungu hali ya kuwa 
anasoma Qur’an Tukufu). 

“Hofu ya tano, wanaogopa kuzama katika starehe za dunia na 
kuisahau akhera. Qur’an Tukufu inasema: ‘... maisha ya dunia si 
kitu ila ni starehe ya udanganyifu.’” 

“Hofu ya sita, wanaohofia kutumikia manufaa na faida za fa- 
milia zao na kumsahau Mwenyezi Mungu Mtukufu. Qur’an Tukufu 
inasema: ‘Na jueni ya kwamba mali zenu na wana wenu ni Fitna 
(mtihani), na kwamba kwa Mwenyezi Mungu upo ujira mkubwa.’” 

“Dunia ni ya kupita, lakini Akhera ni ya milele. Je? kwa nini 
upotoshwe na kitu cha kupita, na kuacha kitu cha milele. Pendelea 
kitu cha milele badala ya kitu cha mpito. Ulimwengu huu ni wenye 
kikomo: Nyinyi nyote mtarejea kwa Mwenyezi Mungu. Muogopeni 
Mwenyezi Mungu.” 

“Fanya matendo mema, kabla ya kifo kukufikia.” 

Tunamuomba Mwenyezi Mungu atujaalie kuzifanyia kazi 
kanuni na mafundisho haya, na atujaalie baraka ya usuhuba ad- 
himu wa Sayyidna Uthman (^^). Tunamuomba Mwenyezi Mungu 
apandikize upendo wake ndani ya nyoyo zetu na atufanye kuwa 
majirani wa Sayyidna Uthman (4&) huko Akhera! 


Amin... 






ALI 




(Alitawala 656-661 Miladiya) 



"Dunia na dini vitakuwa salama iwapo mam- 
bo manne yatazingatiwa; matajiri watakapokuwa si 
mabakhili wa mali zao; wenye elimu watakapofanya 
mambo yao kwa mujibu wa kile wanachojua kuwa ni 
kweli; wasiokuwa na elimu watakapoacha kuwa na 
kiburi kwa kile kitu wasichokijua; watu masikini wa- 
takapoacha kuyapendelea maisha ya dunia badala ya 
maisha ya akhera". 









ALI (4&) 

(Alitawala 656-661,SH) 


Sayyidina Ali {4») ana heshima ya kuzaliwa katika mazingira 
ya Ka’ba. Familia yake ilikuwa na watu wengi, hivyo tangu alipoku- 
wa ana umri wa miaka mitano alilelewa katika nyumba ya Mtume 
Muhammad (^), na kufaidika na kuwa karibu naye hata kabla ya 
kupewa Utume. Kutokana na sababu hii, Sayyidina Ali akapa- 
ta kulindwa dhidi ya tabia za watu wa zama za ujahiliya na akawa 
miongoni mwa watoto wa kwanza kuukubali ujumbe wa Mtume 
Muhammad (^). 

Baada ya kupokea wahyi, Mtume (M) alikuwa anapenda ku- 
tembelea katika Kaba, mahali ambapo watu walikiusanyika kwa 
ajili ya kuhiji, akiwa na lengo la kuwalingania watu kuingia katika 
Uislamu. Wakati alipokuwa akienda huko alipenda kumchukuwa 
Sayyidina Ali (4®), au Sayyidina Abu Bakr (4s). Kama Mtume ali- 
kuwa hamchukui Sayyidina Ali, kwenda naye huko, basi Sayyidina 
Ali alikuwa anakwenda kwenye Kaba kwa ajili ya kuyatia ila ma- 
sanamu. 

Sayyidina Ali (A), alitoa mchango mkubwa sana wakati wa 
hijra ya Mtume Muhammad (M)- Pindi Mtume Muhammad (^) 
alipohama kwa siri, kutoka Makka kuelekea Madina, Sayyidina Ali 




Kanuni Za Maisha Kutoka Kwa Makhalifa Wanne Walioongoka 


(4e) alilala katika kitanda cha Mtume Muhammad (M), na hivyo 
kuweza kuwapoteza washirikina wa Makka ambao walipanga ku- 
muua Mtume (M), wakati walipokuwa wakimsubiri Mtume atoke 
nje wamuue. 

Wakati Mtume alipohama Makka, Sayyidina Ali (^) alipewa 
jukumu la kurudisha amana za watu zilizokuwa zimewekwa kwa 
Mtume (0)- Baada ya kurudisha amana hizo naye vile vile akaha- 
ma. Safari yake ilikuwa ngumu sana. Alitembea usiku mzima na 
kupumzika wakati wa mchana, miguu yake ilivimba. Hata hivyo 
aliweza kuungana na Mtume (^) Madina akiwa salama. 

Mwaka wa pili baada ya hijra, Sayyidina Ali (<#>) , alimuowa 
Fatima («iife), binti wa Mtume (M) na hivyo Mtume akawa baba 
mkwe wa Sayyidina Ali ( 4 @). Akiwa na Bibi Fatima ( 4 ®), Sayy- 
idina Ali (4®) aliishi maisha ya ibada na kujituma. Kutoka kwa 
wawili hawa kikapatikana kizazi dhuria kumi na moja wa Mtukufu 
Mtume (^). Kizazi hiki kikajulikana kama Ahl al-Bayt, yaani Watu 
wa nyumba ya Mtume (M)- Kizazi chote hiki kilikuwa cha watu 
muhimu sana katika tasawwuf, au Usufii. 


Bwana wa Mambo matukufu 

Sayyidina Ali ( 4 ®) akiwa amelelewa kifuani kwa Mtukufu 
Mtume (M), kamwe hakuwahi kuyaelekea mambo ya dunia. Kwa 
hiyo maisha yake ni mfano wa mshikamano na uungwana wa Ki- 
islamu. 

Siku moja Mtume alisema: “Pindi Mwenyezi Mungu anapom- 
bariki mja wake humfungulia njia mja huyo katika kuwahudumia 
watu.” (Suyuti, II, 4 / 3924) 





Ali Alitawala 656-661 miladiya 


Katika kuakisi neema hii kubwa kutoka kwa Mwenyezi Mun- 
gu, Sayyidina Ali (4®) akasema: “Kuna neema za aina mbili, na 
mimi siwezi kusema ni neema ipi ilinifanya niwe mwenye furaha 
zaidi. Neema ya kwanza ni wakati mtu anapokuja kwangu kwa ajili 
ya kupata msaada huku akiwa na matumaini kuwa naweza kum- 
saidia, na neema ya pili ni pale Allah anapomsaidia huyu mja kupi- 
tia kwangu. Ninapenda zaidi kumsaidia Muislamu kuliko dunia hii 
iliyotengenezwa kwa dhahabu na fedha.” 

Siku moja Sayyidina Ali (-#;) alimwambia mke wake mtuku- 
fu Fatima “Mimi nina njaa kali. Hakuna chakula chochote?” 
Bibi Fatima (4») akajibu kuwa hakuna chakula, lakini kulikuwepo 
na Dinar sita ndani. Sayyidna Ali (4&) alichukuwa fedha hizo na 
kwenda sokoni. Njiani wakati anakwenda sokini, alikutana na watu 
wawili wakikaripiana. Mtu wa kwanza alikuwa akimtaka mwen- 
zake amlipe deni lake; alikuwa akimtisha kumpeleka mahakamani. 
Mdaiwa naye alikuwa akiomba muda zaidi, lakini mdai alilikataa 
ombi lake. 

Sayyidina Ali (4^) aliingilia kati na kuuliza kuwa, “Ni kiasi gani 
mnachogombania?” Wale watu wakajibu kuwa ni dinar sita. Sayy- 
idina Ali (4s) akamlipa mdai dinari zote sita, na akarudi nyumbani 
bila chochote. Njiani alikuwa anafikiria jinsi ya kumjibu mkewe, 
bibi Fatma (4&). Mwisho akawaza: Hawezi kunikasirikia. Yeye ni 
bibi wa wanawake wote, na ni mtoto wa Mtume! Atavumilia kwa 
kile nilichokifanya.” 

Sayyidina Ali (4fc) alipomueleza bibi Fatma (4@) kilichotokea, 
bibi Fatma alisema, “Hilo ni jambo adhimu. Sifa na utukufu ni wa 
Mwenyezi Mungu! Umemuokoa Muislamu asifungwe jela. Mwe- 
nyezi Mungu anatutosha.” Pamoja na kusema hivyo, lakini alikuwa 
na huzuni, na watoto wao pia walikuwa wakilia kwa njaa. Sayyid- 
na Ali (4®) aliigundua hali yake na kujisikitikia. Aliamua kwenda 





Kanuni Za Maisha Kutoka Kwa Makhalifa Wanne Walioongoka 


kumtembelea Mtukufu Mtume (^) akidhani kuwa atasahau yali- 
yotokea pindi atakapoingia eneo hilo la kiroho. 

Akiwa njiani kuelekea kwa Mtume (^), alimuona mtu aki- 
karibia, huku akiwa na ngamia. Mtu huyo akasema: “Ninamuuza 
ngamia huyu. Je ungependa kumnunua?” Sayyidna Ali (4&) akam- 
wambia kuwa hakuwa na pesa. Mtu yule akaendelea kumhanikiza, 
mwishowe Sayyidina Ali (4®) akamnunua ngamia yule kwa dinar 
mia moja kwa mkopo, kisha akaondoka. 

Wakati akiendelea na safari yake, akaja mtu mwinginea na kutaka 
kumnunua yule ngamia. Alimueleza Sayyidna Ali (4®) kuwa alikuwa 
tayari kutoa dinar mia tatu na wakafikia makubaliano. Sehemu ya pesa 
hizo alizomuuza ngamia, Ali (4®) alinunua chakula na kwenda nyum- 
bani. Alimuhadithia bibi Fatima (4®) kilichotokea; wakala, wakawali- 
sha watoto wao na kumshukuru Mwenyezi Mungu Mtukufu. 

Baadaye Sayyidina Ali (4^) alikwenda kumtembelea Mtukufu 
Mtume {M}- Mtume akamuuliza, “Ewe Ali (4®)! Unamjua mtu uliy- 
enunua ngamia kwake na yule uliyemuuzia?” 

Ali (4®) akajibu, “Mwenyezi Mungu na Mtume wake wanajua 
zaidi.” 

Mtume (^) akasema, “Muuzaji alikuwa malaika Jibril, na 
mnunuzi alikuwa malaika Israfil, ambaye atapuliza parapanda siku 
ya Qiyama. Ngamia yule ametoka peponi. Ulimsaidia Muislamu 
dhidi ya matatizo, na Mwenyezi Mungu akalipa mara dufu. Hakuna 
ajuaye malipo utakayopata huko Akhera.” 

t 

Ata (4®) anasimulia kutoka kwa Ibn Abbas (®fe): 

“Sayyidina Ali (4®) alipatana kazi ya umwagiliaji wa bustani 
ya tende kwa malipo ya kiasi fulani cha ngano. Asubuhi alipewa 





Ali Alitawala 656-661 miladiya 


malipo yake na kururdi nyumbani. Theluthi moja ya ngano hiyo 
wakapika chakula kiitwacho hazira. Mara tu chakula kilipokuwa ta- 
yari, maskini mmoja akagonga mlango na kuomba chakula. Ali na 
Fatma wakampa yule masikini kile chakula, wao wakapika chakula 
kingine. Mara tu baada ya chakula kuwa tayari, akaja yatima ku- 
gonga mlango akiomba msaada wa chakula, wakampa tena kile 
chakula yule yatima. Kisha wakapika chakula kingine kwa theluthi 
ya mwisho iliyo baki. Mara tu chakula kilipoiva, akaja mfungwa wa 
vita akiomba chakula, wakampa yule mfungwa kile chakula na wao 
wakabaki na njaa siku nzima. 

Simulizi nyingine ya Ali na Fatima Hadrat (4&) inaeleza kuwa 
wakati mmoja katika mwezi wa Ramadhani walitoa kwa siku tatu 
mfululizo kuwapa chakula masikini, yatima na wafungwa, na wao 
wenyewe wakifungua Ramadhani kwa kunywa maji tu. Imesimu- 
liwa kuwa tukio hili ndio sababu ya kuteremka kwa aya zifuatazo: 

Na huwalisha chakula, juu ya kukipenda kwake, masikini, na 
yatima, na wafungwa. Hakika sisi tunakulisheni kwa wajihi wa 
Mwenyezi Mungu. Hatutaki kwenu malipo wala shukrani. Hakika 
sisi tunaiogopa kwa Mola wetu Mlezi hiyo sikuyenye shida na taabu. 
Basi Mwenyezi Mungu atawalinda na shari ya siku hiyo, na atawa- 
kutanisha na raha nafuraha. (Insan, 76: 8-11). 

Kwa sababu ya maadili yake haya matukufu, Mtume Muham- 
mad {M) alimpa jina la Bwana wa Fadhila. 


Simba wa Mwenyezi Mungu Mwenye Kushinda 

Sayyidina Ali (46>) sio tu kwamba alijulikana kwa ukarimu na 
elimu kubwa aliyokuwa nayo, bali pia alikuwa jasiri wa hali ya juu 
kabisa. Alishiriki katika vita vyote vya kuutetea Uislamu, isipokuwa 
vita moja tu, na alijulikana kwa ushujaa wake katika kila vita aliyo- 








Kanuni Za Maisha Kutoka Kwa Makhalifa Wanne Walioongoka 


shiriki. Aliachwa katika vita moja tu, vita vya Tabuk. Katika vita 
hivi, Mtukufu Mtume (M) alimtaka abaki mjini Madina kwa ajili 
ya kuangalia usalama wa jamii na wanafamilia ya Mtukufu Mtume 
(M)- Jambo hili lilimhuzunisha Sayyidna Ali (4»), akalalamika kwa 
kusema: “Ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu! Unaniacha niangalie 
wanawake na watoto?” 

Mtukufu Mtume {M) akamjibu kwa maneno yenye faraja: 
“Wewe kwangu ni kama Harun kwa Musa, isipokuwa hakuna 
mtume baada yangu.” 

Waarabu walikuwa na desturi ya kuanza vita vyao kwa ku- 
watanguliza mashujaa wao mashuhuri kwa ajili ya pambano la mtu 
mmoja mmoja kama utangulizi wa vita vya jumla kwa pande zote 
mbili. Mara zote Mtukufu Mtume (^) alikuwa akimtaka Sayyidna 
Ali (4e) kuingia katika pambano hilo la mtu mmoja mmoja. Kwa 
uwezo wa Mwenyezi Mungu, Sayyidna Ali (4fe') aliweza kumshinda 
kila mpinzani wake. Kwa hali hiyo, alijulikana sana kwa jina la Sim- 
ba wa Mwenyezi Mungu Mwenye Kushinda. 

Bila shaka ushujaa wa Sayyidina Ali (4&) uliwekewa mizizi 
na mafundisho ya kiroho kutoka kwa Mtukufu Mtume Muham- 
mad (^). Siku moja Mtume (M) alisema: “Shujaa si yule anayeweza 
kumshinda adui yake katika pambano, bali shujaa wa kweli ni yule 
anayeweza kujizuia na hasira zake”. Sayyidina Ali (4&) alikuwa mfa- 
no mzuri wa shujaa halisi aliyezungumziwa na Mtukufu Mtume 
{M) katika maneno yake haya. Aliishi maisha ambayo aliishinda 
nafsi yake wakati wote. 

Katika vita moja, Ali (4&) alitaka kumuua askari mmoja wa 
jeshi la washirikina. Yule askari alipoona yupo katika hatari ya 
kufa, alimtemea mate Sayyidina Ali usoni. Sayyidna Ali (4&) akasit- 
isha azma yake, akauweka upanga wake chini na kumwambia mtu 
yule aende zake. Askari yule alishangaa na akamuuliza kwa nini ali- 





Ali Alitawala 656-661 miladiya 


weka chini silaha yake na kumruhusu mpinzani wake aende baada 
ya kuwa amemtusi. Sayyidna Ali (4®) akajibu kuwa: “Sisi tunapi- 
gana vita ya aina mbili. Vita vya kwanza ni kupigana na washirikina 
kama wewe; vita ya pili ni kupigana na nafsi zetu. Katika vita hii tu- 
nahitajika kuzizuia hasira zetu. Nilikuwa nikipigana na wewe kwa 
ajili ya Allah tu. Uliponitemea mate usoni kwangu nilipandwa na 
hasira. Iwapo ningekuuwa wakati huo ningekuwa nimefanya hivyo 
ili kuiridhisha hasira yangu, na nafsi yangu ingekuwa imenishin- 
da. Ndiyo maana nikakuacha uondoke. Kuwa mtumwa mikononi 
mwa nafsi ni hatari zaidi kwa Waislamu kuliko mashambulizi ya 
washirikina.” 

Kwa majibu haya Sayyidina Ali (4®), alifunua pazia katika 
moyo wa yule askari na kuweza kusilimu. Baadaye Muislamu huyu 
mpya alishiriki katika vita nyingi akiwa katika upande wa Sayyidna 
Ali (4®), na aliweza kufuata mafundisho yake kwa kutofautisha kati 
ya hasira kwa ajili ya Allah, na hasira kwa ajili ya nafsi yake mwe- 
nyewe. Aliipa kipaumbele kikubwa vita kati ya nafsi yake kuliko 
vita na adui yoyote yule. 

Sayyidina Ali (4®) alikuwa mpiganaji shujaa, lakini kamwe 
hakuacha kuishi maisha ya kujituma kiroho na ibada ya hali ya juu 
kabisa. Katika vita moja alipigwa mshale mguuni. Wasaidizi wake 
wakajaribu kuutoa, lakini Sayyidna Ali (4®) hakuvumilia zoezi hilo 
kwa sababu ya ukali wa maumivu aliyokuwa akiyasikia. Hatimaye 
akawaambia: “Subirini niswali. Nitakapokuwa katikati ya swala, 
uchomoeni.” 

Wakafuata maelekezo yake na kuutoa mshale huo kwa ura- 
hisi. Alipomaliza kuswali aliwauliza iwapo walikuwa wamefaulu 
kuutoa! Swala ilimtoa katika uwezekano wa maumivu. Alikuwa 
akiswali kana kwamba ameshaondoka duniani. 





Kanuni Za Maisha Kutoka Kwa Makhalifa Wanne Walioongoka 


Kutoka katika Ka’ba mpaka Msikiti wa Kuufah (iraq) 

Sayyidina Ali alifanya kazi kubwa katika kusaidia 

Makhalifa walioiongoza jamii baada ya kifo cha Mtume Muham- 
mad (M)- Aliingia katika mabaraza yao ya ushauri na kuwasaidia 
kufanya maamuzi mazuri. 

Yeye mwenyewe aliteuliwa na maswahaba wa Mtume kuwa 
Khalifa baada ya kuuawa kwa khalifa wa tatu, Uthman (4&)- Moja 
ya mikakati yake ya kiongozi ilikuwa ni kuuhamisha mji mkuu wa 
utawala kutoka Madinda na kwenda Kufa, kwa sababu hakutaka 
mji mtukufu wa Madina, mji wa Mtume uingie katika migogoro ya 
kisiasa. Maamuzi yake yalikuwa sahihi, kwa sababu ukhalifa wake 
ulishuhudia vita vya ndani (vikijulikana kama al-Fitna, yaani “Mti- 
hani”) na kulikuwa na mapambano ya kisiasa mjini Kufa mpaka 
mwisho wa uhai wake. 

Siku moja wafuasi wake walimuomba wakimwambia: “Ewe Ki- 
ongozi wa Waumini! Tutakuwa walinzi wako!” 

Alijibu: “Hakuna mlinzi bora kama kifo.” Hatimaye aliuawa na 
mfuasi wake wa zamani ambaye alikuwa na msimamo mkali wa 
kisiasa uliofurutu ada. 

Sayyidina Ali alipoteza hamu ya kula siku chache kabla ya kifo 
chake. Alipoulizwa kwa nini hataki kula alijibu: “Nataka nife hali ya 
kuwa nina njaa.” Muda mfupi baadaye, alipigwa na upanga wenye 
sumu wakati alipokuwa akiongoza swala ya asubuhi. Alikufa akiwa 
na umri wa miaka 63, umri aliokufa nao Mtukufu Mtume (M)- 

Wakati Sayyidina Ali (4®) anakufa, Jundab Ibn Abdullah alim- 
wambia, “Ewe kiongozi wa Waumini! Allah akulinde kwa ajili yetu. 
Kama utatuacha, tutampa mwanao Hassan kiapo cha utii.” 





Ali Alitawala 656-661 miladiya 


Kwa busara kubwa, Sayyidina Ali (4®), aliwaambia maneno 
yaliozungumzwa na Abu Bakr (4®) kabla yake: “Mimi siwezi ku- 
waruhusu kumpa Hasan kiapo cha utii, nyinyi wenyewe mnayajua 
zaidi mambo yenu kuliko ninavyojua mimi.” 

Baadaye, aliwashauri wanawe, Hasan na Husayn. “Nataka mji- 
tolee kwa dhati katika njia ya Allah,” aliwaambia. “Msiyaomboleze 
yale yaliyopita. Semeni ukweli wakati wote. Fuateni mwongozo 
uliopo ndani ya Kitabu cha Allah. Kuweni maaduwi dhidi ya mad- 
halimu, na kuweni marafiki wa watu wanaokandamizwa. Msium- 
izwe na maneno ya lawama katika kuiongoza dini.” 

Baada ya kuwachia wosia huu wa kiroho, alitamka maneno ya 
shahada na akafariki dunia. Aliyafumba macho yake akiwa katika 
mihrabu, mahali ambapo ndipo alipofungua macho yake kwa mara 
ya kwanza. 

Muawiya, ambaye alikuwa mpinzani wa Sayyidina Ali 
wakati wa utawala wake na kusababisha vita vya ndani, ndiye aliye- 
shika madaraka, akawa khalifa wa tano na kutawala kwa mfumo wa 
ufalme. Hapo jamii ya kiislam ikawa imeingia katika awamu tofauti 
kabisa. Baadaye Mu-awiya alijuta kwa kilichotokea. Alizungumza 
hadharani kwa majuto: “Natamani ningeishi kama Mkuraishi wa 
kawaida katika bonde la Dhi-Tuwa, najuta kujiingiza katika siasa.” 

Junayd al-Baghdadi, mwanamaarifa mkubwa wa Uislamu, 
anasema: “Kama Ali (4®) asingelazimishwa kuingia katika vita, 
angetufundisha mambo mengi ya sayansi katika Qur’an. Alikuwa 
bwana na bingwa wa wanazuoni wote. Alitoa sauti na kuelezea 
maarifa makubwa ambayo hayakuwahi kujulikana kwa yeyote.” 

Yafuatayo ni baadhi ya maneno ya hekima kutoka kwa Sayy- 
idina Ali (4®), akitutaka kufuata kanuni za maisha yake. 








Kanuni Za Maisha Kutoka Kwa Makhalifa Wanne Walioongoka 


Maneno ya Hekima kutoka kwa Sayyidina Ali (4®) 

“Ipumzishe nafsi yako kwa maneno ya hekima, kwani nafsi ina- 
choka kama unavyochoka mwili.” 

“Hakuna wema katika swala bila kusimama kwa khofu mbele 
ya Mwenyezi Mungu, hakuna wema katika funga pasina kujiepu- 
sha na kuongea upuuzi, hakuna wema katika kusoma Quran pasina 
kuzingatia, hakuna wema katika kujifunza pasina kutekeleza yale 
uliojifunza, hakuna wema katika mali pasina kutoa swadaqa, haku- 
na wema katika udugu pasina kusaidina wakati wa shida, hakuna 
wema katika neema pasina shukrani, na hakuna wema katika ucha- 
mungu bilaya ikhlasi au usafi wa moyo” 

“Watu huyapinga mambo wasiyoyajua.” 

“Pepo ni kwa ajili ya watu wakarimu, Jahannamu ni kwa ajili 
ya watu wajinga.” 

“Watu wasiojuwa hawataulizwa kwa nini hawakujifunza mpa- 
ka pale wasomi watakapoulizwa kwanini hawakufundisha.” 

“Mwenye kutamani pepo hufanya mambo mema. Mwenye 
kuuogopa moto hujizuia na matamanio. Mwenye kukichukulia kifo 
huyakimbia matamanio ya nafsi yake. Mwenye kujua namna dunia 
inavyofanya kazi huvijua vikwazo vyake.” 

“Staha ni zakaya uzuri” 

“Adabu na ukarimu, ni katika matunda ya dini na akili.” 

“Mkamilifu wa akili huwa mchache wa maneno.” 

“Mtu ajue kuwa atakuja kuulizwa kuhusiana na maneno na vi- 
tendo vyake, huwa mchache wa kuzungumza, na hazungumzi kahi- 
sa mambo yasiyo muhusu.” 





Ali Alitawala 656-661 miladiya 


“Kutokusema mpaka uulizwe ni bora kuliko kusema sana mpa- 
ka unyamazishwe.” 

“Usisumbuke kujibu tuhuma ya uovu, kwa sababu mtu aliyeku- 
tuhumu na uovu huo atajiandaa kukujibu kwa uovu mbaya zaidi.” 

“Usifanye utani na watu wapumbavu, kwani wanaweza kuu- 
vunja moyo wako kwa ndimi zao zenye sumu.” 

“Ongea na watu kwa lugha wanayoweza kuielewa.” 

“kitu kilichopinda kitakuwa na kivuli kilicho pinda” 

“Wadhanie vizuri waja wa Mwenyezi Mungu, ukifanya hivyo, 
utajiondolea mizigo mingi.” 

“Asiyefuata njiaya Mwenyezi Mungu, Mtume Wake, na marafi- 
ki wa Mwenyezi Mungu hatokuwa na chochote. Njia ya Mwenyezi 
Mungu ni kutunza siri. Njia ya Mtume ni kuendeleza uhusiano kwa 
tabia njema. Njia ya marafiki wa Mwenyezi Mungu ni kustahmili 
matatizo kutoka kwa watu.” 

“Ukitaka kuwa rafiki mzuri na mtu, kwanza tumia mudafulani 
kuwa naye karibu. Kama ataendelea kukuonea huruma unapokuwa 
karibu naye, basi anzisha mahusiano naye.” 

“Mtu ambaye moyo wake umevamiwa na chuki hawezi kufanya 
mambo mema, kwa sababu hakuna moyo wa mtu wenye nafasi ya 
kutosha kubeba mambo mawili yanayokinzana.” 

“Muislamu anatakiwa kutabasamu hata kama moyo wake una 
huzuni.” 


“Mtu atapata baraka za milele pale tu atakapokufa halia ya 
kuwa ni mnyenyekevu.” 

“Ni jinsi gani mwana wa Adamu anakuwa kiburi? Mwanzo 
wake ni tone la maji, na mwisho wake ni mzoga. Hawezi kujiumba 
yeye mwenyewe, wala hawezi kuepuka kifo!’ 








Kanuni Za Maisha Kutoka Kwa Makhalifa Wanne Walioongoka 


“Maisha yamewekwa katika siku mbili tu, siku moja ni nzuri 
kwako na siku nyingine ni mbaya kwako. Usiwe nafuraha sana siku 
itakapokuwa nzuri kwako, na usiwe mwenye kulalamika siku itaka- 
pokuwa mbaya kwako." 

“Leo ni siku ya kufanya mambo mema. Kesho ni siku ya kuhesa- 
bu mema yako. Kutakuwa hakuna nafasi ya kufanya mambo zaidi.” 

“Kilapumzi ni hatuaya kuelekea kifo.” 

“Dunia na dini vitakuwa salama iwapo mambo manne yataz- 
ingatiwa: matajiri watakapokuwa si mabakhiri wa mali zao; wenye 
alimu watakapofanya mambo yao kwa mujibu wa kile wanachojua 
kuwa ni kweli; wasiokuwa na elimu watakapoacha kuwa na kiburi 
kwa kile kitu wasichokijua; watu masikini watakapoacha kuyapen- 
delea maisha ya dunia badala ya maisha ya akhera”. 

“Uzuri ulioje pale matajiri wanapokuwa wanyenyekevu kwa 
maskini, wakitarajia thawabu kutoka kwa Mwenyezi Mungu! Lakini 
maskini wakafanya vizuri zaidi kwa kujisalimisha kwa Mwenyezi 
Mungu, jambo litakalowafanya wasiwategemee matajiri.” 

“Kunyimwa kitu ni bora kuliko kudaiwa na mtu.” 

“Wema nipambo la umaskini, shukrani nipambo la mali.” 

“Ubakhili unajikusanya katika kila aina ya tabia mbaya.” 

“Utakapokuwa maskini fanya biashara na Allah kwa kutoa 
sadaqa. Utakapokuwa tajiri, mshukuru Allah. Jitahidi kuhifadhi 
baraka unazopewa na Mwenyezi Mungu kwa kumshukuru kila 
wakati.” 

“Zawadi ya Uislamu ni bora kuliko mali yoyote ya Ulimwengu. 
Kujifunga na dini ni bora kuliko kitu chochote katika Ulimweng. 
Mazingatio yapatikanayo katika mauti ni bora kuliko mazingatio ya 
kidunia.” 





Ali Alitawala 656-661 miladiya 


“Elimu ni urithi bora. Adabu ni sanaa bora. Swala ndio rasili- 
mali bora. Matendo mazuri ndio mshauri bora. Tabia nzuri ndio 
rafiki bora. Upole ndio msaidizi bora. Umakini ndio mali bora. 
Kutafakari kifo ndio mlinzi bora.” 

“Hakuna biashara bora kuliko kufanya matendo mema; hakuna 
faida bora kuliko muongozo wa Allah; hakuna utu bora kuliko uny- 
enyekevu; hakuna heshima bora kuliko kuwa na elimu; hakuna un- 
yoofu bora kuliko kuacha dhambi; hakuna tabia bora kuliko kuwa 
karibu na Mwenyezi Mungu; hakuna amali bora kama kufanya vi- 
tendo vya wajibu wa kidini; hakuna akili bora kama kuwa na mtaza- 
mo wa mbali; hakuna wema bora kama kuwa na mshikamano.” 

“Kuna mambo magum sana, ambayo hufanywa katika nyakati 
ngumu sana: kusamehe ukiwa na hasira; kuwa mkarimu wa kitu 
hali ya kuwa unakihitaji hicho kitu; kujiongoza mwenyewe wakati 
hakuna anayekusimamia; kuzungumza ukweli kwa mtu unaemuog- 
opa au unayemhitaji.” 

“Mtu anapokithiri katika kutenda dhambi ndogo, Mwenyezi 
Mungu humuacha aelekee katika dhambi kubwa.” 

“Mali ni malisho ya tamaa. Tamaa hufungua matatizo. Wivu 
huwapelekea watu kwenye maumivu yasiyokuwa na mwisho.” 

“Tamaa na uchu wa dunia huwafanya vipofu hata watu wenye 
macho.” 

“Thamani yako huwa sawa na kile unachokitamani.” 

“Mtu anayetiwa utumwani na matamanio yasiyokwisha ya naf- 
si yake huishia kuangukia kwenye matendo mabaya.” 

“Hatma huwakuta wale wasioitarajia.” 

“Hakuna mahali bora zaidi kwa ajili ya nafsi yako kama peponi 
Kwa hivyo fanya biasharaya kuiuza nafsiyako kwa ajili ya pepo.” 






Kanuni Za Maisha Kutoka Kwa Makhalifa Wanne Walioongoka 


“Marafiki wa Mwenyezi Mungu ni wale ambao wanaoweza kuy- 
aona maisha na uhai kwa ndani kwa nje.” 

“Imani ya mja haiwezi kukomaa mpaka amuamini Allah zaidi 
ya kuamini kile alichokuwa nacho.” 

Tuna muomba Mwenyezi Mungu atusaidie tuchukue maneno 
haya ya busara na kuyafanyia kazi. Tunamuomba Allah atujaalie 
kuwapenda hawa Makhalifa wanne, marafiki wa karibu sana wa 
Mtume, na atuweke nao pamoja siku ya Qiyama! 

Kwa hakika, hali ya kuungana na marafiki zetu siku ya Qi- 
yama huanza hapa hapa duniani. Kama tukifanya urafiki na watu 
watukufu katika dunia hii, bila shaka tutaungana nao huko Akhera. 
Tunamuomba Mwenyezi Mungu atujaalie kuishi katika maadili ya 
makhalifa hawa wanne, na awafanye kuwa waombezi wetu Siku ya 
Hukumu! 


Amin... 





KWA JAMIINA VIONGOZI 


Mwenyezi Mungu Mtukufu amewapa viumbe mfumo na uta- 
ratibu wa maisha ya kijamii unaoendana na sifa na tabia zao wote. 
Mola wetu Mtukufu, anamtarajia huyu mwanadamu aliyemumba, 
na akamfanya kiumbe bora, kuwa atajipamba na uzuri wa kimaada 
(kimwili) na kiroho ili aweze kuishi katika utangamano na viumbe 
wengine wote. Hivyo Qur’an Tukufu inasema: “Na mbingu amezii- 
nua, na ameweka mizani, ili msidhulumu katika mizani.” 

Mola wetu amemuumba binadamu kuwa mtu mwenye kutege- 
meana kuliko viumbe vingene ambavyo vinategemeana. Mwan- 
adamu siku zote amekuwa na muelekeo au silika ya kuishi katika 
jamii, anaishi katika ukoo, anaishi katika nchi, na wala hatuishi 
kwa kujitenga. Ili kuiongoza silika hii katika njia inayofaa, ni lazi- 
ma kuwa na viongozi wanaoweza kuiongoza jamii kwa hekima, na 
wenye uwezo wa kudumisha uhusiano ulio sawa baina ya wale wa- 
naoongoza na wale wanaoongozwa. 

Unapoitazama jamii kwa hekima, unaweza kuona kuwa vi- 
ongozi na wale wanaoongozwa ni vioo vinavyoakisi picha za kila 
mmoja. Kwa hali hiyo, jamii zote, kuanzia familia moja au kundi 
dogo mpaka kwenye nchi, huandamana na vipawa vya kimaada 
na vya kisaikolojia vya watawala wao. Wakati huo huo, watawala 
huendelea kama watu sambamba na vipawa vya vipawa vyao kwa 
ujumla. Wale wanaotawala kama ni wema na wenye ustadi, jamii 
yao huendelea katika mazingira ya amani na ustawi. Kama sio 




Kanuni Za Maisha Kutoka Kwa Makhalifa Wanne Walioongoka 


wema, basi jamii yao huzama katika mbinyo wa kimaada na ki- 
jamii. Kwa upande mwingine, jamii ikiwa njema hukuza viongozi 
bora; jamii ikipotea na kupoteza tunu zake za kimaadili, viongozi 
wabinafsi hushika madaraka, kwa sababu viongozi nao pia ni zao la 
mfumo wote wa kijamii. 

Kwa hiyo, mambo yanapokwenda vibaya, watawala na wale 
wanaotawaliwa wanatakiwa kuwajibika kwa kushindwa kwao, 
waanze kujirekebisha. Msingi wa kwanza wa kijamii wa desturi ya 
kimaanawi katika Uislamu ni mtu kuichunguza tabia yake mwe- 
nyewe kwa karibu kabisa huku akizvumilia tabia za wengine. 
Msingi huu hautumiki tu kwa ustawi wa mtu binafsi, bali pia hutu- 
mika kwa ajili ya ustawi wa jamii nzima. Qur’an Tukufu inasema: 

...Hakika Mwenyezi Mungu habadiliyaliyoko kwa watu mpaka 
wabadili wao yaliyomo naf- sini mwao’’ (Rad, 13: 11) 

Na 

Hayo ni kwa sababu Mwenyezi Mungu habadilishi kabisa neema 
alizo waneemesha watu, mpaka wao wabadilishe yaliyomo ndani ya 
nafsi zao... (Anfal, 8: 53) 

Kama ilivyobainishwa katika aya hizo, rehma na neema za 
Mwenyezi Mungu kwa jamii hubaki iwapo jamii hiyo itaendelea 
kuwa katika njia iliyonyooka. Pindi jamii inapozipuuza neema 
za Mwenyezi Mungu, rehma na neema hizo huondoka. Na kisha, 
kama alivyosema Mtukufu Mtume (M), “Katika hali hiyo, kuishi 
chini ya ardhi ni bora kuliko kuishi juu yake.” 

Hivyo tukitaka kuishi katika jamii yenye viongozi wema, sisi 
wenyewe tunatakiwa kuishi katika namna inayoridhiwa na Mwe- 
nyezi Mungu Mtukufu. Kwa maana kama alivyoonya Mtume (^), 
"Watu hutawaliwa kama wanavyostahiki.” Kisa kifuatacho kinafa- 
fanua nukta hii. 





Kwa Jamii Na Viongozi 


Sayyidina Ali (■#;) alipopigwa upanga na mtu mwanye msi- 
mamo mkali, Ibn Muljam, watu walikimbilia mahali alipokuwa. 
Wakati akikaribia kufa, baadahi yao walimuomba amppendekeze 
mtu atakayewaongoza. Lakini akawaambia, “Ninawaacheni katika 
hali ile ile aliyotuacha Mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Kabla Mtume 
hajafariki, tulimuomba kama mlivyoniomba mimi. Mtume alitu- 
jibu kuwa, ‘Mwenyezi Mungu atawapa kiongozi mzuri kama ataona 
kheri ndani mwenu. Na Mwenyezi Mungu akatupatia Abu Bakr 
(46;) kama kiongozi wetu kwa sababu aliona kheri ndani mwetu.” 

Matatizo mengi yalijitokeza wakati wa utawala wa Sayyidina 
Ali (4&). Siku moja akaulizwa: “Ewe Khalifa! Kwa nini matatizo 
mengi yamejitokeza katika uongozi wako kuliko yalivyojitokeze 
kipindi cha wale waliokutangulia?” 

Sayyidina Ali (4@) akajibu “Walikuwa wakiwaongoza watu 
kama mimi, na mimi nawaongoza watu kama nyinyi!” 

Kwa maneno haya alikuwa akimaanishwa kuwa viongozi wa- 
naweza tu kuongoza kulingana na ubora wa raia wao. Na kanuni 
hiyo hiyo inawahusu pia raia, ambao matendo yao yanategemea 
ubora wa viongozi wao. Sayyidna Umar (4&) anasema kuhusu jam- 
bo hili: “Watu hufuata njia na mwenendo wa viongozi wao. Watu 
hufuata njia iliyonyooka iwapo viongozi wao wanafuata njia iliyo- 
nyooka.” 

Kwa hakika watu huwafuata viongozi wao na kuchukua mfano 
kwao. Ifuatayo ni baadhi ya mifano ya jambo hili kutoka ndani ya 
historia. 

Walid Ibn Abdul-Malik, khalifa wa ukoo wa Umayya, aliku- 
wa kiongozi mwenye kupenda majumba ya kifakhari. Watu wake 
wakamuigizia na kuanza kuthamini majumba ya kifakhari. Kisha 
katika kila vikao na maisha kwa ujumla watu wakawa wanazung- 
umzia majengo ya kifakhari. 





Kanuni Za Maisha Kutoka Kwa Makhalifa Wanne Walioongoka 


Suleyman ibn Abdul-Maliki, khalifa mwengine, alikuwa akip- 
enda vyakula na vinywaji vizuri. Watu wa zama zake walitumia 
muda mwingi kuzungumzia chakula na vinywaji. 

Umar ibn Abdul-azizi, khalifa mwingine, alikuwa mtu mwe- 
nye kujituma na mnyoofu. Watu wa zama zake walikuwa wenye 
kuthamini uchaji. Walikuwa wakizungumzia kuhusu swala na 
kushindana kwa aya walizozihifadhi, na swaumu walizofunga, na 
kwa kuwasaidia watu wenye shida. 

Kwa hakika matendo na tabia za viongozi huonekana ndani 
ya jamii zao, kwa haraka sana, au hata baadaye. Kwa hiyo matendo 
mazuri ya viongozi huwa na taathira nzuri kwa jamii yote, ilhali 
matendo yao mabaya huwa na taathira mbaya kwa jamii yote. Kuna 
methali isemayo: “Samaki huanza kuvunda kuanzia kichwani.” 

Kwa maana hiyo basi, watawala na viongozi wa kila namna, 
kuanzia wakuu wa familia, wakurugenzi wa taasisi na jumuia, na 
hata viongozi wa kada za chini mpaka wale wa kitaifa, wanatakiwa 
wawe makini katika kuwa mfano bora. Wanatakiwa kuyajua maju- 
kumu na wajibu wao. Shekh Edbali alisema kumwambia Uthman 
Ghazi kuwa, “Usisahau kuwa katika tabaka la juu hakutokufanya 
uwe salama kuliko kuwa katika tabaka la chini.” 

Sayyidina Umar (4e), siku zote, alipotaka kupiga marufuku 
jambo fulani, alikuwa akianza kutekeleza sheria hiyo ndani ya fa- 
milia yake. Alikuwa akiwataka wanafamilia yake kukusanyika na 
kisha hutoa tangazo lifuatalo: “Nimewakataza watu wasifanye hivi 
na vile. Watu wanawatazama kama ambavyo ndege wakali wana- 
vyoutazama mzoga. Kama hamtotii sheria hii, watafuata mfano 
wenu. Ninaapa kwa Mwenyezi Mungu kuwa iwapo mmoja wenu 
atapuuza marufuku hii, nitamuadhibu kuliko ninavyomuadhibu 
mtu mwingine yeyote yule. Sasa mna uhuru wa kutii au kutotii.” 





Kwa Jamii Na Viongozi 


Ni ukweli unaojulikana kwamba jamii inayoendelea katika 
nyanja zote ni jamii ambayo viongozi wake wanavyosimama kidete 
katika kutekeleza malengo yao. Maelekezo ya Suleyman, Sultan wa 
Dola ya Kiuthamaniya, kwenda kwa Gavana Ghazi Bali Bey yanay- 
onyesha jinsi alivyokuwa makini katika kuingoza serikali yake: 

“Watazame watu wako. Kama viongozi watakuwa wema na 
wasafi, basi jamii yao itawafuata. Watu wako ndio kioo chako. 
Kuna watu wanaofunga mchana kutwa na kuswali usiku, lakini 
wanapenda mno utajiri wa dunia hii kuliko chochote kile. Mali 
za dunia hugeuka kuwa masanamu wanayoyaahudu. Hakuna kitu 
kinachoweza kulinganishwa na mali za kidunia katika kuipotosha 
jamii. Kamwe usikimhilie kujikusanyia mali! Toa kile ulichonacho 
kuwapa watu, na usikuhali nafsi yako ikaingiwa na husda na wivu.” 

Msimamo na mwenendo wa Mtume {M) ni mfano bora kwa 
viongozi. Alitoa kipaumbele sana kwenye matatizo ya maswahaba, 
na daima alikuwa akibeba mzigo mkubwa wa shida na matatizo. 
Hata mashujaa maarufu, kama vile Sayyidna Ali (4@), wanaeleza 
kuwa walikuwa wakikimhilia kwa Mtume (M) wakati wa hali ya 
hatari. Hivyo, uongozi una maana ya kuongoza katika kujitolea. Vi- 
ongozi wanapaswa kutamhua kuwa hakuna mtu anayeweza kutoa 
huduma kikamilifu bila kujitoa kikamilifu. 

Mtukufu Mtume (M) alikuwa akitembea kwa miguu sambam- 
ba na Maswahaba dhaifu kabisa akiwapa moyo pindi wanapokuwa 
katika safari ndefu. Mchunga kondoo mwenye huruma hamuachi 
nyuma kondoo aliyejeruhiwa. Badala yake humbeba mikononi 
mwake. 

Viongozi wa jamii wanapaswa kujiepusha na hali ya kiburi. 
Kamwe wasisahau kuwa wao ni waja wa Mwenyezi Mungu. Kion- 
gozi ni kama keshia anayegawa pesa isiyokuwa yake, na siku moja 
ataulizwa kuhusu uaminifu wake mbele ya mahakama ya Mwe- 
nyezi Mungu. 





Kanuni Za Maisha Kutoka Kwa Makhalifa Wanne Walioongoka 


Imam Maalik aliandika ushauri ufuatao kwa khalifa wa wakati 
wake: 

Sayyidina Umar {^), alifanya ihada ya hija mara kumi. Kwa 
jinsi nijuavyo alitumia dinar kumi na mhili tu kwa kila hija. Haku- 
lala chini ya hema, hali alilala katika vivuli vya miti. Alibeba kiriba 
cha maziwa kwa mabega yake mwenyewe. Alizunguka kila sehe- 
mu kutafuta watu wenye matatizo ili awasaidie. Wakati Umar (4&) 
alipojeruhiwa kwa upanga, Maswahaba walienda kumpa pole na 
kumsifia. Umar (4e) aliwaambia, “Mtu yoyote anayeziamini hizi sifa 
mnazonipa bila shaka atakuwa amedanganyika. Kama ningekuwa 
na dunia nzima ya dhahabu, ningezitoa ili niwe huru na khofu ya 
Siku ya mwisho.” 

Imam Maalik akaendelea: 

Sayyidina Umar (4&) daima alikuwa ni muadilifu. Mtukufu 
Mtume (^) alimbashiria kwamba atakuwa ni miongoni mwa watu 
wapeponi, lakini pamoja na habari hizi nzuri hazikumfanya yeye 
abweteke, bali alifanya juhudi kubwa sana katika kuwaongoza 
Waislamu. Kiongozi kama Sayyidna Umar (4») aliona kuwa jambo 
hili ni muhimu, sidhani viongozi kama wewe mtafanya nini! 

Staha iliyoonyeshwa na Tariq ibn Ziyad, aliyeifungua Hispan- 
ia, nayo ni mfano bora. Akiwa na jeshi la watu elfu tano tu, aliweza 
kushinda zaidi ya jeshi la watu elfu tisini. Vita ilipoisha, alitembea 
akipita katika hazina za Mfalme wa Hispania na kujisemea: “Ewe- 
Tariq Jana ulikuwa mtumwa ukiwa na kamba shingoni mwako. 
Siku moja Allah akakujaalia ukawa huru, halafu Allah akakujaalia 
ukawa kamanda. Leo umeiteka Hispania, na sasa upo katika seh- 
emu ya Mfalme, kuwa makini, usije ukasahau ya kuwa kesho utasi- 
mama mbele ya Allah.” 





Kwa Jamii Na Viongozi 


Wale wote ambao ni viongozi katika jamii lazima wajuwe 
kwamba wao ni kama watumishi ambao wanatakiwa kutimiza ma- 
hitaji ya jamii zao. Baba yangu, marehemu Musa Efendi, aliamini 
kwamba viongozi wa jamii, kama watumishi wa watu, wanawajibi- 
ka kuamilina na watu kwa huruma, heshima na upendo, na hawat- 
akiwi kulewa kiburi kwa sababu ya nafasi walizo nazo. Anasema: 

“Wale wanaotumikia watu katika mambo ya dini wanapaswa 
kujua kwamba nafasi kama hii ni Baraka kutoka kwa Allah, kwani 
si kila mtu anaweza kupata nafasi kama hii. Kuna watu wengi, am- 
bao wanasifa na vigezo vya kupata nafasi kama hii ya kutumikia 
dini, lakini hawakuweza kupata nafasi hiyo kwa sababu mbalimbali 
kama vile kukosa muda na nafasi. Kwa hiyo basi, wale wanaotoa 
huduma hii ni lazima wawashukuru wale wanaowahudumia kwa 
sababu wamewapa nafasi hiyo.” 

Katika zama ambazo viongozi walikuwa na muamko wa kiro- 
ho katika mambo ya kijamii, jamii zao zilipiga hatua kubwa katika 
pande zote za kimaada na kimaanawi. Viongozi wanaweza tu ku- 
fanya hivyo kwa kuwasikiliza wasomi wenye hekima, na pia kwa 
kuwa na washauri wazuri wenye uwezo wa kuwashauri. 

Kwa maana hiyo, viongozi wasikubali mawazo ya watu wapuuzi 
kuwa washauri wao. Wanatakiwa kutafuta washauri wenye busara 
ambao wanaweza kuibua matatizo ya kweli ya jamii na wanaoweza 
kutoa mikakati mbalimbali ya kuyatatua matatizo hayo. Kuwa na 
washauri wazuri ni miongoni mwa sunna ya Mtume (M)- Japokuwa 
alikuwa mjumbe wa Allah, siku zote alichukuwa ushauri wa watu 
wenye elimu. Kwa namna hii anatupa mfano sisi wa kuiga. 

Ili jamii iweze kuwa na amani, wale wanaoongozwa wanataki- 
wa kuwa watiifu kwa viongozi wao, iwapo viongozi hao ni waadili- 
fu. Hata hivyo, watu wanatakiwa kuwamulika viongozi wao na ku- 
waonya pale wanapokwenda kombo. 





Kanuni Za Maisha Kutoka Kwa Makhalifa Wanne Walioongoka 


Sayyidina Umar (4®) aliposhika madaraka ya ukhalifa aliiuliza 
hadhira: “Enyi watu! Kitu gani mtafanya iwapo sitawaongoza katika 
haki?” 

Mtu mmoja akajibu: “Ewe Umar! Kama utatuongoza katika 
upotevu, tutakurudisha katika haki kwa upanga!” 

Siyyidina Umar (4&) akasema, “Sifa zote ni za Allah, kwa kuni- 
pa watu ambao watanirekebisha kama nitakapopotoka.” 

Sayyidina Umar (4®) alisema katika tukio lengine: “Mtu ninay- 
empenda zaidi ni yule anayeniambia makosa yangu.” 

Badala ya viongozi kujisikia vibaya pindi watu wanapowaam- 
bia makosa yao, wanatakiwa wawe tayari kusikiliza maonyo na 
ukosoaji wa watu, na wautumie katika kuwasaidia kujirekebisha na 
kurudi katika msitari ulio bora. Wakati huo huo, watu wa kawaida 
wanatakiwa kuwaonya viongozi wao kwa moyo safi kwa ajili ya 
Mwenyezi Mungu, na wajitolee kwa dhati kwa ajili ya manufaa ya 
jamii. Wajibu hauwaangukii watu wachache tu wanaoongoza, bali 
kila mwanajamii pia anawajibika. 

Ni kosa kubwa kutowaonya viongozi na badala yake makosa 
yao yakavumiliwa. Ni kosa kubwa kuwaunga mkono katika ud- 
halimu na ukandamizaji. Wale wanaowafuata viongozi madhalimu 
katika dunia hii watawafuata pia huko Akhera. Kila mtu anatakiwa 
kuwa mwangalifu sana kuhusu yule anayemfuata. 

Qur’an Tukufu inasema: 

(Kumbuka) Siku tutapo waita kila kikundi cha watu kwa mu- 
jibu wa wakifuatacho - basi atakaye pewa kitabu chake kwa mkono 
wake wa kulia, basi hao watasoma kitabu chao wala hawatadhulu- 
miwa hata chembe. (Isra’ 17: 71) 





Kwa Jamii Na Viongozi 


Na 

Jueni! Siku itakapo wajia basi haitoondolewa hiyo kwao. Na ya- 
tawazunguka yale waliyo kuwa wakiyafanyia mzaha. (Hud, 11: 8) 

Hivyo basi kuwaelekeza viongozi katika njia nzuri ni sehemu 
ya wajibu wa waumini. Mwanazuoni mkubwa katika fiqihi, Imam 
Abu Yusuf, aliandika katika kitabu chake, cha mambo ya ushuru, 
kitab al-kharaji, kumshauri khalifa Harun al-Rashad. Ndani yake 
aliandika: 

“Kamwe usiogope kusimamisha haki katika mamlaka uliyope- 
wa na Mwenyezi Mungu. Mchungaji mwenye furaha zaidi siku ya 
Qiyama mbele ya Allah, ni yule ambaye mifugo yake imeridhiwa. 
Kamwe usipotoke! Kama utafanya hivyo, watu wako watakufuata 
katika njia hiyo. Usiwatume watu kwa kihri, na wala usitoe hukumu 
ukiwa na hasira. Unapopatwa na kigugumizi, katika kuchagua zuri 
la dunia hii au zuri la akhera, chagua zuri la akhera. Usisahau ya 
kuwa huu ulimwengu ni wa kupita, wakati akhera ni ya milele.” 

Kwa kuwa watu huiga mtizamo na tabia za viongozi wao, na 
viongozi nao hufuata mtizamo na tabia za watu wao, kila mtu bin- 
afsi na kila kiongozi wa serikali anatakiwa afanye juhudi ya kuwa 
katika njia ya watu wema. Kipaji cha fundi vyuma hujulikana kulin- 
gana na hali ya mashine anayoitengeneza. Fundi huyo anaposhinda 
kutengeneza mashine fulani hiyo inakuwa dalili ya udhaifu wake. 
Jamii nayo pia ni mfano wa mashine. Viongozi wa jamii ndio ma- 
fundi wake. Mambo yanapokwenda kombo wanatakiwa kujiona 
kuwa wao ndio wenye kuwajibika. Jambo hili haliwahusu viongozi 
wa juu pekee yao, bali viongozi wote wa serikali. Viongozi wanat- 
akiwa kuwa makini na makosa ya watu walio katika utawala wao, 
na wayachunguze mapungufu na makosa yao. 





Kanuni Za Maisha Kutoka Kwa Makhalifa Wanne Walioongoka 


Mara nyingi ni vigumu kumkuta mtu anafurahia katika hali 
aliyopo, na mara nyingi utaona kila mtu ni mwenye kulaumu kwa 
makosa ya mwenzie. Lakini sisi sote kwa ujumla, viongozi na wa- 
nanchi, ni lazima tuangalie makosa yetu wenyewe. Tutakapoongeza 
idadi ya watu wema katika jamii tunayojaribu kuiboresha, jamii 
hiyo itabadilika sana kimaada na kimaanawi. Kwa hali hiyo, kwa 
msaada wa Mwenyezi Mungu, jamii hiyo itatoa viongozi wazuri 
wanaoweza kushika madaraka. Wakati huo huo, iwapo viongozi 
hawatozifurahia jamii zao, watatakiwa kujiuliza wao wenyewe na 
kufanya juhudi ya kujirekebisha badala ya kuwalalamikia watu wao. 

Murad wa I, ambaye aliuawa katika vita vya Kosovo, ni kion- 
gozi wa Kiuthmaniyya aliyekusanya usultan wa kimaada na kiroho 
ndani ya moyo wake. Aliweka mfano wa mtu kuanza kujiuliza yeye 
mwenyewe. Murad aliliona jeshi lake likiwa katika hali ngumu sana 
katika uwanja wa vita huko Kosovo. Hali ilikuwa ni ngumu sana 
kiasi ya kwamba mstari wa wanajeshi wengi ulipungua kwa kuuwa- 
wa, na walichanganyikiwa kwa kiasi kikubwa kwa mauaji ya watu 
wengi. Murad aliswali rakaa mbili na kuomba msaada kwa Allah: 
“Ee Mola wangu,” aliomba huku machozi yakimtiririka. “Ikiwa hali 
hii ngumu nimesababisha mimi kwa sababu ya dhambi zangu, na- 
kuomba usiwaadhibu hawa wanajeshi kwa sababu ya madhambi 
yangu, usinifanye mimi kuwa sababu ya vifo vyao!” Ile dhoruba 
ikakatika na jeshi lake likapata ushindi mkubwa. Baada ya ushindi 
huo, Murad alianza kufanya tathmini ya wale waliokufa na walioje- 
ruhiwa katika medani ya vita. Wakati wa kufanya zoezi la ukaguzi 
alpigwa upanga na mwanajeshi wa Kiserbia aliyekuwa majeruhi, 
pigo lililompelekea kufariki dunia. 

Jamii huendelea, kwa msaada wa Mwenyezi Mungu, pale tu 
watu watakapokuwa tayari kujihoji na kujirekebisha. Hata hivyo, 
kuna baadhi ya mifano inayokwenda kinyume na kanuni hii. Kwa 
mfano, Mwenyezi Mungu aliwatuma mitume mbalimbali kuja ku- 





Kwa Jamii Na Viongozi 


leta mabadiliko pindi watu walipopotea. Kwa hali hiyo, Mtukufu 
Mtume Muhammad (M) alitumwa hasa kuja kuibadilisha jamii 
isiyokuwa na huruma na yenye ukatili ambayo ilikuwa ikiabudu 
masanamu na kuwazika mabinti zao wakiwa hai. Hii ni baraka 
iliyotoka kwa Mwenyezi Mungu. Ni vigumu kuelezea huu uingili- 
aji kati wa Mwenyezi Mungu kwa kuichunguza tabia ya jamii ya 
Waarabu kabla ya Uislamu. Maelezo pekee yanayoweza kutolewa 
kuhusu kanunu hii ni rehma na fadhila za Mwenyezi Mungu. 

Kwa vyovyote vile, hatuwezi kutegemea rehma kama hizi ku- 
tokea tena. Baada ya kuja Mtume Muhammad (^) ndio ilikuwa 
ni mwisho wa kuletwa Mitume. Kwa sasa, wanadamu wameachiwa 
kazi ya kujiimarisha wao wenyewe kiroho. 

Tuna nafasi nyingi za kujiimarisha kiroho. Miongoni mwa vi- 
paumbele vyetu vitakavyotuwezesha kufikia hayo ni kuandaa taa- 
sisi zetu za elimu na malezi kwa ajili ya kuwapata viongozi wa baa- 
daye. Mtu mmoja mwenye busara alisema: “Tofauti kubwa iliyopo 
baina ya mataifa makubwa na yale madogo na kuwepo kwa kundi 
la watu wenye malezi mazuri.” Linahitajika kundi la watu walio- 
fundwa kwa kina kabisa ili kuweza kuishibisha jamii kimaada na 
kimaanawi. Watu wenye elimu na malezi bora ndio wanaoweza ku- 
ondosha hofu na kuanzisha jamii yenye haki na uadilifu. 

Shughuli zote za kibinadamu huboreka na kupata umuhimu 
kulingana na shakhsia na watu wanaziendesha na kuzipeleka 
mbele. Watu wenye mwenendo mzuri na wenye shakhsia imara 
ndio wanaweza kuwaongoza vizuri jamii ya watu. Viongozi hodari 
ndio wanaoweza kuuonyesha ukuu wa jamii husika. hivyo basi, ki- 
paumbele chetu kinapaswa kuwa ni kuwalea na kuwatengeneza vi- 
ongozi hao wa baadaye. Mshairi maarufu wa Kituruki, Marehemu 
Necip Fazil anasema kuhusu jambo hili: “Mti usiochipua ni gogo 
lililokufa.” Na rafiki mmoja wa Mwenyezi Mungu akasema: “Zaa 
wale unaowahitajia!” 








Kanuni Za Maisha Kutoka Kwa Makhalifa Wanne Walioongoka 


Waislamu wanatakiwa kuandaa vizazi vipya vyenye imani 
thabiti, vinavyoijua historia, na vyenye utayari wa kuutumikia Um- 
mah. Vinginevyo, ni kanuni ya Mwenyezi Mungu kuwa ataziondo- 
sha baraka alizotujaalia hapo awali. 

Historia za mataifa mengine zinatoa ushahidi wa wazi wa 
kanuni hii katika kurasa nyingi za historia zao. 

Kama tutaanza kabisa kuupandikiza upendo wa Mwenyezi 
Mungu na Mtume Wake ndani ya nyoyo zetu, tutaweza kukian- 
daa kizazi kipya cha viongozi ambao nao pia wanawapenda, na 
watakaoweza kujitoa kwa ajili ya umma wetu. Ni hapo tu ndipo 
jamii itakapoweza kuona jinsi utambulisho wa kweli wa Kiislamu 
unavyoweza kusimama. 

Tunamuomba Mola wetu atupe viongozi wa kiislamu, katika 
vyombo vyote vya uongozi, vilivyo juu na vilivyo chini, wanaout- 
ambua wajibu wao. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atujaalie kulea 
vizazi vyenye imani vitakavyofanya kazi bila kuchoka kwa ajili ya 
kuiendeleza jamii kimaada na kimaanawi, walitumikie taifa letu na 
Waislamu wote ulimwenguni! 

Amiin... 








J 

















J 




















J 














r 











r 

















